KATIIA 



A* Tolentino 




Nobelang 
Tagalog 



IKALAWANG 
BAHAGI 



BaWA'T iSA .40 Si'.NriMOS 

V PAKYAWaN: MAY^MALAKlAG ]i.\\V.AS 

Mavnjla • - 



kni:kh> Nt; u>i5 



U^^i' 



^'^^'^-'y^^ y/^ o * 



ANG 



BUHOIisESTER 

NOBELANG TAGALOG 



J 



J 



\ 





^ 



/ 



TAGUBILIN; 

Ang aklit na ito ay aring tunay ng .kumat- 

ha, at wala sino pa niang makapagpapalinnbag 

nito, kung wala siyang lubos na kapahintulutan. 

ANG K^MAlHA.. 



ANG 



5UH0li3ESTER 

NOBELANG TAGALOG 



«X» 



IMAK.AWAJ^9*^ ISAHAOI 







"^ '^ HINULAT JNI 




utelio Tolentino 



UNAiNG PAGKALlMBAG 



1 165 A, Rivera Tundo, Maynila 

KIsrKRONCJ 1915 



PALATANDAAN 



-«X»- 



KARANATA 


PISi\Gl 


\ 

I — Gumagalaw Ang Ulupong 


• • • 5 


II — Ang Babaying Lalaki . . 


. . 20 


III— Mabisang Kamandag 


. . 32 


IV— Ang Halik ng Bangkay . 


. . . 51 


V — Lagaring Ginto . . . . 


. . . 79 


VI— Si Juana At Ang 




Kaniyang Kalapati . . 


. . . 95 


VII — Limang Libong Piso 


^ 


■ J 1 ■ 
SaUsang Buhok . . . 


. . . 111 



VIII— Ang Pagsisi Ni Dimas . . . .123 

IX — Ang Himutok ni Ester . . . ' 139 

X — Bagong Judit . ....... 149 




KABANATANG 1 



Gumag^alaw ang ulupong 



'■■^j, 



Salamat na lamang at ang isang alilang matan- 
da ni kapitang Luis, na isa sa mga humabol, 
ay nakapngdala ng isang itak, ar sa pamamagi- 
tan nitd, ang nasabing kapitang Luis ay nakapag- 
paputol kaagad ng mga ilang kawayang doo'y 
malapit at madaling nakapagpagawa ng isang 
langkayang pinaglulanan kay Osear, saka nila 
inihatid sa kaniyang bahay. 

— Napaka-mahibha ang sugat sa tagihran — 
ang anas ng nanggagamot kay kapitang Luis, 
matapos siyasatin ang sugat ni Osear: — Ang 
punglo ay na sa loob ng kaniyang katawan, 
at di malayong ikamatay. 



6 AURI^LIO ruLENTINO 

Palibliasa'y si Osear ay ulila sa amat ina, at 
siyay walang kasaniang tagapanialiala sa ba- 
Iiay at sa tnga ilang alila kungdi isang matan- 
dang dalagang ieapatid na panganay ng kami- 
yang ama, kaya*t si Ester at si kapitang Luis 
ay siyang tumanod at sumiyasat sa kaniya sa 
buong magdamag. Sa tuwing pagsaulan ng 
diwa si Osear ay nakikita niya si ]vster na 
nagpupuyat at nagbabantay sa dakong ulunan. 
Ang pagbabantay na iyon ni Ester ay siyang 
pinakamabisang gamot na pumipigil sa nagtata- 
napg buhay ng sugatan. 

Ang mga eoustables, gaya rin ^ng Hues de 
paz, ang Presidente Munisipal at mga ilang 
pulis, ay pawang nagsidalo rin sa sakuna at 
silang lahat ay nagsihabol sa landas na pinag- 
daanan nila Bagyo sa dakong Hilagaan. 

Gayon pa man, kahit mahigpit ang pangako 
ng pamunuan ng mga eonstable, na di raw lilig- 
tas ang mga guniulo sa bayan at laban sa pa- 
lalong banta ng pamunuan ng mga pulis, na 
bago raw magbukang liwayway ay ihahatid niya 
si Gloria sa bahay ng kaniyang naghihimutok na 
ina, ay batid na nga ng mahal na bumabasa na 



/ 



ANG HUHOK NI liSTER 7 

anf> kanilan^ mga hinahabol ay pawang ligtas 
na't malala^o ng lubha: si Kidlat at si Buhawi 
na may dala kay Uoetor Ruben ay tahimik na 
naglalakbay sa mga gubat at bundok sa dakong 
Timuoan; si Dimas at si Tiktik na may ^|ila 
kay Gloria ay tahimik ding namamalisbis sa 
mga libis ng mga bundok sa dakong Silanganan; 
at si Ba«yQ, anij sariling binabakas ng mga 
habol sa dakong. Hilagaan, ay ayon at nagpapatu 
lin ngkabayo, at lumiliko na sa daUonw kanan, 
tungo sa kanilang **reaP* sa bundok ng lri<i. 

Ang mga bayaning eonstables at mga pulis 
na matatapang ay walang nahuling tulisari kundi 
bukod tanging si Kulog; nguni't ito ay hindi na 
iTiaaaring pakinabangan, sapagka*t ng kanilang 
mahuli ay bangkay na. 

May isa pang bangkaj' na kanilaag napulot 
sa landas, ang bangkay ng isang binatang '*estu- 
dianteng'' panauhin ni Ruben, nagngangalang 
Angel Soliman, tubu rin sa bayang iyon, at ka- 
salukuyang nag-aaral ng **farmacia'* (karunungan 
sa paggawa ng gamot sa Maynila.) Ang 
binatang ito ay isa sa mga habol, at siya ang 
tinamaan sa ulo ng punglo ni Bagyo, ng ito ay 



AUKhLK:) luLKN IINU 



buniaril sa karannhan. 

Ang nasabin^^ dalawang ban^kay ay ipinadala 
sa PresiHeneia ng 'raj;apamayapan<4 Hukom, at 
ginawa ani^ lahat ^ia kailangani^ kc-isulatan, saka 
khunian ng kani-kauiyang salaysay ang lahat na 
panauhing na sa bahay ni Kapitan^ Luis, noong 
mangyari ang sakuna Matapos ang lahat ng ito, 
ay ipinaiala sa Hukom na kaniyang puno, at sa- 
pol noon ang Piskal py siya ng naki-alam. 

Sabihin })a kaya ang lumbay ai langis ng 
mga magulang at ka[)atid ng napanganyayang 
binatang Angel Soliman. Subali't wala ng 
manoyayari: ang pumanaw fia buhay ng binp- 
ta ay h'ndi na maaarmg bawiin pa. Sa libing ay 
dumalo haios ang buong bayan: bukod tanging 
wala roon ay si Gloria at si Ruben. 

Si aling Mereedes na ina ,ni. Gloria ay g'ini- 
gikban ding gaya ni Osear, sapagka't siya'y 
hinihimatay sa bawat sandali, dahil sa pagka- 
wala no- kanivang kabutong anak na si Gloria. 

— Di k'ailangang maubos man ang lahat 
kong yaman, — anang kahambal-hambal na ma- 
tanda,— datapuwat ipaghihiganti kong pilit ang 
kapangan-yayang nangyari sa aking anak. 



ANG HUHOK NI ESTER 



Palibhasay di dumating si Ruben sa laob ng 
niagdamag ng ligalig, si keipitang Luis ay nabsli 
sa, at pagkaumaga ay tinawag si Gerardo. 

— Gerardo, — aniya, — ^ano ang iyong palagay 
sa ligalig na nangyari? 

— Wala po akong malamang isipin, — ang sa- 
got ni Gerardo,^^kaya't ako'y aalis ngay@u 
at hahanapiii ko si Ruben. 

Siya*y madahn^ nagbihis, at yayaman siya'y 
may **licenciang** gumamit ng revoIver at ri- 
fle, ay kaniyang dinala ang nasabing dalawang 
banl na kaniyang iniingatan. 

— Hahanapin kong pilit ang aking pinsan. — 
ang magdarayang pairog niya kay kapitang 
Luis. 

— Gerardo, — ang tugon ng matanda,— gawim 
mo saiia ang lahat mong kaya. 

—Asahan na po ninyo ang gayon,— ang 
amin ni Gerardo. 

Siyay sumakay sa kabayo at napatungo sa 
*'rcal*Vng mga tulisan sa Irig. Ng siya*y duma- 
ting doon ay nagtatakip silim, at dinatnan na 
niya sa tapat ng isang kubo si Dimaii na pay 
isang kalapating hawak. 



lo AURKLIO TULENTINO 



--j)iiiias, — ani (jerardo,'-;an6 ang lagay ni 
Glori;.? 

—"Siya po'y linalagnat, — ang sagot ni Dirnas. — 
Saniantalang dala ko siya habang magdamag 
sa ibabaw ng kabayo, ay hindi mamakasampong' 
hinimatay. 

— ;fHindi ba ka} o naghiwalay ni 1 iktikr 

— Hindi po. 

-^^Hindi ba naman -nasaktan si Gloria sa 
I^agdadala ino^ 

— Hindi po, at si\'a ko ngaiig pinaka-ingat- 
ingatan. 

— At ngayon, ;ay sino ang nagbabantay sa 
kaniya? 

— Si [uana po, si Tiktik at si Buhawi. 

— ^Sinong Juana? 

— Si Juana pong asawa ko. 

— '^Siya ba'y bihis lalaki ring gaya ng dati? 

— iSaan siki naroon ugayon? 
— Naroon [)o sa bahay, dian sa malapit na 
pulo. • . 

— lW si Ruben? 
-^Gaya po ng inyong bilin, siya'y ibinikaka 



ANG HUHOK NI KSTER ii 
^^ ■'■ ■ ■ ■ ' '■ ' " ■ "> ■' ■ ■ ■ ' I >■■■'■ (< ■ ' ■■■ ■ 



ko sa isang puno ng kahoy, at sa kabila nito 
ay kinabitan ko ng ''grilleteng'* gapos sa mag- 
kabilang paa, at siya*y binabantayan nila Bag- 
yJ5, Siinaron, Pugot at Kidlat- Si Kulog po ay 
namatay. 

— ^Hmdi kaya makapagtatanan si Ruben? 

— -Hinding hindi po. 

— Umuwi ka sa bayan ngayong gabi, at sun- 
duin mo si Ouintina, sapagka*t siy1i*y aking 
kailangan* 

— Opo. 

— Isama mo si Simaron, si Pugot atsi Bag- 
yo, Apat kayo, pati ikaw. 

-Opo. ■ 

— ;An6 ang tawag sa dakong hilaga ng du 
long nd\on? 

— 'San Juan po, 

— Sa kabila niyan? 

— Pinagbitinan po. 

— Sn kabila pa niyan? ^ 

— Sangang Daan po. 

— Oo nga, dian. Dalhin ninyo doon si Quin** 
tina at ako'y hintayin ninyo. ' ' 

--Opo. 



12 AURELIO TOLENTINO 

— Sakaling may magtanong sa inyo dodn, 
hinggil sa akin, ay sabihin ninyong ako'y si 
Doetor Ruben. 

— Opo. 

— ^Paroonan mo si Ruben ngayon din, kunin 
mo ang kaniyang panyo, at saka ka bumalik 
agad dito 

— Op6. 

Si Dimas ay sumakay sa kabayo at nagp.a- 
takbo ng matulin. 

Ng si Gerardo ay napagisa, ay tinutop ng dala* 
wang kamay ang kaniyang noo, saka nagnilay- 
nilay. 

— rAng aking utak ay tila waring sinusunog 
ng infierno; ang pus6 ko'y anaki'y kinakagat 
ng ginawa kong kapaslangan. 

cjKay sama kong tao! 

«Ipinadakip ko ang aking pinsan, ipinaagaw 
ko si Gloria, dahil sa ;akin ay namatay si Ku- 
log at si Angel Soliman, bukas ay papatayin ko 
pa si Quintina, at pagkatapos ay ipabibitay ko 
pa si Kuben ...... 

€jKakilakilabot! 

«Datapuw^t di kaiiangan ang gayon: sa kabila 



ANG BUHOK .NJ K$TEK 13 

T)g l^hat ng ito ay ako*y ma^kakaniit iig rna- 
rainif)jj kayamauan, at niapai ysa akin pa si Glo- 
nan^ mithi ng aking layunin. 

Marann ang mga gan^ganitong balak na nag- 
sasalnribayan sa kaniyang pag iisip, 

Lumipas auo isang oras at si Diitys ay du- 
maiing, kasrnna siia Simaron, Pug;ot at Bagyo 
na ipawan^i nay;bi^ay kay GcrarJo ng pusp#s 
na galanu. 

Iniabot ni Dmias kay Gerardo ang isang pa«- 
yong puti at mabango. 

Iniladlad ni tierardo an^i panyo at ^akita 
niyang njay tiktik na garnto: v , 

I1A]>00 XI 

eil^OMIA*** 

~ Ito nga,— aniya, saka isnnlid sa kaniyang 
iukbutan. 

— ^Ano ang suot na damit ngayon ni Gibria? 

— Siya po*y binigyan m Juana ng isang ka- 
bihisang damit, at ang kaniyang suot ktgabi 
ay tiniklop na mabuiti at binalot. 
3 



J4 AUR ELiO ruLENTlNO 

— At aii;; kaniyaiii; inga liiyas ay saan na- 

roon?. 

— ^lnalis (iin pc> niya sa Katawan, bnialot 

sa isano panyo at itinago ni Jnana. 

- — ;Pati ng kaniyaii^ bolitos? 

— Opo, |)iti botiros ,, 

— Mabuti. Ngayon ay ymnaon na kayo, at 
inyonu sundnin si Ouintina. (J.Natatandaan mo 
ban^ lahat ang aking mga bilin? 

— Opo, natatandaan kon^ lahat. 

Any6njj aalis na sila Dimas, nguni*t sila'y 
muiing tinawag ni Gerardo. 

— Marahil ay hindi sasama, sa niyo si Quintina. 

— ^Kung hindi po sasama, ay siya*y ammg 
aagawing gaya ni Gioria. ""* 

— Huwag: hindi ko ibig na may ibang ma- 
kaalam sa kaniyang pag-ah's. 

— ^At papaano po ang gagawin? 

— Kayoy maghintay, at ako*y stisnlat sa 
kaniya. 

Si Geraido ay sumulal nga ng ganito. 

«Pinakamamahal kong Quintina. 

«Ikaw' ay sumima sa taong niay taglay 
nitong aking liham; huwag matakPt kahit saan 



ANG HUHOK iNI h.SlER 15 

ka inan dal/nii, at nalalainai) ino na "gang 
ai)5^ taon^ lyan ay ala^ad ko. 

<i:Naj4agalit sa akin ang ainain kon^ si kapitang 

Luis, dahil sa aling paju;sasama, at dahil dfn dito 
ay akoy ayaw bigyan ng mana. Kaya nga 
nainan, ako'y bumili ng isan^ malakin^^ bahay 
sa Maynila, ganap ng maririKit na kasan^^- 
kapan, itinatalaga ko ^a iyo, at ikaw ay 
doon ko ilil:pat, at tuloy bibi^yan kita ng li- 
mang libony piso, bukod sa limarig puong 
pisong ibibigay ko sa iyo sa tuwing katapusan 
ng buan, upanii ikaw ay may inaipamuhay. 

«Sa lahat ng ito ay kailangan aiig ialong 
masusing lihini, _ 

<Jvaya nga huwag mong ipalialata sa kani- 
no pa maneang lyong pagsama sa mga su- 
sundo sa iyo. 

«Bago ka umalis diyan, ay gumawa ka mu- 
na ng isang su!at na may ganiiong laman: 

«Gt^rardo. ako^y aalis na. Huwag 
•- «mo na akong hintayin kaiian pa man. 

«Natatalastas kong ako'y hindi mo si- 
<nisinta, at dahil sa gayon ay hindi 
«mangyaring lumaon ang kanitang 
«pagsasama. . , 



10 AURKLIO Tui.KNTIN U 

<:Ako*y luluwas sa Maynila. 
€Quintina. 

«Kung maiapus mo ng }^awin anjj ganiyang 
«suJat, ay ilulah nrio sa isang **sobre** at ipa- 
«dali «Ho sa akin sa bahay ni kapitang Luis, 
<kt pagtanggap ko, ay ipababasa ko sa kaniya, 
eupang siya*y nianiwalkng tayong dalawa ay 
«naghiwaldy. Subaii^t nalalaman n)o na ngang 
«huidi tutoo ang gayon, sapisgka,t ikaw ay da- 
edamayan ko ai inamahalin magpahanggang sa 
«libingan 

leBilin kong mahigpit na it6njj; aking liham 
«ay huwag mong iwan. at isauli mo sa akih 
«bukas ng gabing tayo'y magkita, sapagka't 
edi sasalang hihingin ko sa iyo. 
«Ang iyong irot^. 
«Gcrardo.> 
4:Julio 8, i(>o . . . : '■' ^ 

Pagkatapos ng sulat na ito, ay tinupi ni Gc- 
rardo, inilulan sa isang ^*sobreV', saka ibinigay 
kty Dimas. 

— Yumaon na .kayo,— aniya.— -Ikaw, Dimas, 
ay pumasok kang mag-isa sa bayan, at iwan 



ANG HUllOK Nl nSl'ER 17 , 

mo sila Siinaron, Pugot at Ba^^yo sa Sangang 
Daan. 

Sllei'y {3ina<4i)ibi;4\^'in ni (lerarilo ng tigi-tigisang 
salaping pa[)cr na tigdadelawani:^ puong piso, 
bukod ang kay Dinias na Imiang puong piso. 

— Salaniat [)0, — anang mga tulisan. 

— xMagbubukang liwayway na marahi! ang 
datnig n nyo sa gubat n'a malapit sa Sangang 
daai. Kayo'y !uim intong muna doon, a^ sa ha- 
{X)n, pagtatr.ki}) silim, saka kayo magtuloy sa 
bahay na dati nating pmagtntagpuan Bago suma- 
pit ang ikawalo ng gabi ay ako'y darating doon, 
Yun)aoii na kayo. 

Ang niga tulisan ay nagsi-alis. 

S Gerardo a>v na;^suot sa isa.ng munUng lan- 
das, saka tinugtbg ang kaniyang basuit. Ma}' 
smnagot na basmt dm. 

Si Gerardo av na}^hintav. 

Di nalaonan at humnrap sa kaniya si lYkt'k 

— ;Nahan si (jloria.\ — eiua kaniyang t.anong. 

-— Na sa baha}^ po at natutnlo^, — ang tugon 
ng tuHsan. 

— Hahna'i: ibig kong makita, — am Gerardo. 

Siiang dalawa'y nagsuot sa isang masukal 
. ■ ' ■■ 4 ^ ■ ' „ ' 



i8 AURELIO TOLENTINO 

mmmmmmmammmmmmmimmmmmmmm i n i i WMiMMBBBMMWMMMWiMMaiMawB^wwwBMMiaw 

na gubat. Sa kabila nito, sa gilna ng isang 
munting kainging, ay may isang bahay na ma 
baba at kaigihan ng laki Si Gerardo ay sumilip 
sa iseing munting butas ,ng dingding. Sa loob 
ng bahay ay siya*y may nakitang isang lalaking 
satsat ang gupit ng buhok: gayon pa man, ang 
anaki*y ialaking iyoii ay babaying tiunay, at 
dili iba kungdi si Juanang asawa ni Dimas, 
bihis lalaki at binabantaydn si Gloria. 

Si Gloria ay naidlip. 

Tiktik, — ani ' Gerardo sa tuhsan, — siyasatin 
mo ang aking kabayo, busugin at' paniunnn. 
Pag'.ngatan mo ang p^atatanggal ng siya, 
sapagka't ang **revolver'* at "ripleng** nak^kabit 
dian ay kapuwa may laman. 

Si Tiktik ay tuuuipad. 

Sa mahirtilam na liwanag ng isang tinghoy 
ay napagmasdan ni Gerardo iyong mukhang 
mithi ng kaniyang mga pangarap. Ngayon ay 
namutl.ang Tubha, nanglalam ang mga mata, 
at umu/ong ang mga pisngi at labi., Sa ka- 
hambal hanbal na mukhang iyon ay mistulang 
nahmbag an;^ bangis ng kamata)*an. 

Kahit sino pa man aiii mnkamasid ]<c\v dlo- 



ANG BUHOK NI ESTER 



19 



ria sa kaliapis-hapis niyang kalagayan, ay sapi- 
litang mahahabag, sapiHtang kakayagin ng ma- 
laking pamimitagan. Subali't ang damdamin n^ 
Gerardo ay hindi laan sa habag, walang mun- 
ting hih'g sa panumitagan, at anaking iniukol 
lamang sa lupit a.t sa paglapastangan sa ialong 
kagalang-galang na bagay. 

Si Gerardo ay ngumiti, 

— Ngayoii pa lamang, — aniya sa sarih, — nga- 
yon pa lamang mabubusog ang aking nasasa- 
bik na nais. 




i._.,.. 



nmni 



W* * >*^ * vi? • 'k^ * "K* • 'nS ' ¥f!P • v^ * "Si^ * K^» ¥t» • n:.* #&,• »&,• BK.l K,!^/? lUi! 

Ji.y'> <<Sn'* &R'* «w* ■^M.i* v&!' %fi!* v%t^'* vv9^'* €mJ'' €i7J[^* '#!w* 4M/* 4L1ft^ vmL xstk. wOi Wk 



KABANATANG II 



Ang babaying lalaki 



i«0>- 



Si Gerardo ay inarahang nanhik sa hagdanan. 

— ^iTiktik?,— ang tawag ni Juana. 

— Hindi, — -ang sagot ni Gerardo. 

— ^Sino iyan?,r— ang muUng tauong ni Juana' 
sabay sunggab sa kaniyang baril na^ na sa la. 
pag, saka maliksing lumindig. 

— Ako*y si Gerardo 

— jAh!: magandang gabi po, / 

— ^Ano ang lagay m Gloria? 

— ^Sino pong Gioria? 

— lyang babaying binabantayan mo. 

—^Gloria pu ba ang kaniy^jng pangalan? 



ANG BUHOK NI ESTER 21 



— Itinatanong ko sa iyo kung ano ang kani- 
yang lagay. . ' ..:;.. .■.-.,^-....-.--- ; -■- - 

— Siya pd*y naglulubha sa bawa*t sandali. 
Ewan kung matatawiran pa niya itong buong 
magdamag 

— ;Bakit? 

— Sa luwing magigising po, ay siya*y agad 
hinihimatay. 

—}An6 ansj kaniyang sinasabi, buhat kangi- 
nang uniagang siya'y idating dito? 

— Siya po*y hindi pa nagsalita ng kahit ii' 
sang bigkas. 

Si Gerardo ay lumapit kay Gloria, saka 
hinawakan sa tibukian. 

— Inaapoy nga ng lagnat, — aniya. : ^ 

Kahit naiidlip si Gloria, pagkaringig sa tingig 
ni Gerardo, ay biglang iTagising. Idinilat ang 
mga mata at pagkakita kay Gerardo, ay dagling 
pumukaw at tumindig. Nanglisik ang kaniyang 
mga mata sa paglingin kay Gerardo, at nangi- 
nig ang kaniyang buong katawan. Ang anyo 
ni Gloria ay alan^ang kahabagan at alangaitg 
katakutan. 

Iniunat na matwid ang kaniyang kamay na 
S 



22 AURELIO TuLKNllNO 



kanan, saka itinuio si Gerardo. 

— jlkaw!,— ang kaniyaiig ka}>ulat-gulal na si- 
-gawj' — |Tkaw an^ siyany may ka^-a^^awan! 

Bii^lang dnialuhang si Gerardo at tinampal 
ng ubos-lakas «a muklia, saka hiniinatay at 
nabuwal. 

— Masamang ban^^kay ito, — -aiii Grrardo, sa- 
mantalan^ humahapdi aii^; kaniyang mukha — 
Bangkay na, ay nananampal pa. 

Sa nangyaring iyon ay napaj::^wan ni Juana 
na marahil ay hindi tuloo ang sabi ni Uimas 
na kapahintuiutan diw ni Glona ang pagkaagnw 
sa kaniya, sapagka*t siya raw ay talagang ka- 
sintahan nr (ierardo. Gayon pa man, si juana 
ay hindi' kumibo. Sukat ng niyari niya sa ka" 
looban, na hindi inya ipahihintulot na lapastanga- 
inn ni Gerardo ang kaawa awang l)abayi. 

~Juana. — ani Gerardo,— manaog ka. 

— ;baan {)0 ako patuiungo? 

— Kahit saan ang ibig mo. Ileaw ay bumahk 
bukas ng umr'ga 

Smapantaha ni Juana na si Geiardo ay may 
masamang nais kay Gloria. 

— Ipinagbilin po ni Dimas na liuwag kong 



ANG BUHOK NI ESIER 23 



iwan iyang babayi. 

— Manaot/ kat siya kong ulos, — an{;3; bulas ni 
eierardo — Dito'y walani^ »bang may kapangyari 
han kun^di sarilin^ ako. Mani0^1<a ngmadali. 

Si Juana ay nanaog, dala an;L; kaniyang baril. 
Sa pamama^itan ng kaniyani; tnga yaba^, ay ipi- 
naringig na siya'y yuir.apn sa maiayo. 

Si Gerardo ay dumungriw sa hnib. al pagka- 
kitang malayo na nga si Juana, ay siya'y bumalik 
sa t bi ni Gioria. 

Si Ju ma ay , marahang lumapii sa hagdanan» 
al an^^ kaniyang baril ay isniandai sa haligi ng 
<4. ba\', saka nai^masid-masid. Nakita niyang ibig 
lapastanganm ni derardo si Gl«oria sa kaniyang 
}>.i^hih!matay, kaya't s'\'a'y bi^iang pumanhik 
at pumasok sa kabahayan. 

— Ginoon;^^^ (ierardo — aniya, — hindi ku p6 
ipahihintulot na lapastang^nin ng sino mai ang; 
babaymg lyan, sa kaniyang paghihimatay. 

— jAt ano ang iyong pakikialam? 

— Una po, ay siya'y kapuwa ko\ babayi 
ikalawa, ay wala siyang malay sa l<i^niyang 
pagkatao; ikatl6,ty malubha ang kaniyang sakit 
at di malayong ang inyong gagawin^i paglapasta- 



24 AURKLIO TOLEiNTIiNO 

— — Tw-iiii-tr — r-ii iirir >— irri in'HrwnwiiiiinMHBiii »■— iwwiiijmiiLj|ji|wjMaj»ii_j. 



n*an ay kaDi^an^^ ikainatay; ikapat» ay ipinagbi- 
lin ni iDmias ^vd kahie ano pa man ang 
mangyan, ay huwa}^ kon^^ ipahmrulot ang siya'y 
la[3astanganirt njv smo inanr Kuno l<ay6 man po 
ay may 10154 i^^awi ) si Ki;iiy i, av huwap ngayong 
siyay na sa pauhihimatay, knngdi mamayang 
siya'y pawsaulan ng diwa. Kun^4 hindi gayon, ay 
hindi manuyayari. 

— ^iNapakata[)ang mo! 
— Sa kauiwiran po lanianw. 
— ^Ano bant^ kainwiran ang idmadaldal mo? 
Ditoy walan^ lunay na katuwiran ieundi, buKod 
tangin^; an^ akn^g kalooban. Ako, akong sarih 
ay siyan^ tunay na katuwiran. (jNarigig mo? 
Ako'y siyan<4 '^^gbibi^ay ng pagkain sa inyo, at 
hHidi maaanng hindi kayo susunod sa lahait 
kong utos. . ' 

— Maaari po ang lahat ninyong utos, huwag 
lamanii hingjiil sa paglapastanga diyan sa kaawa- 
awan^ babayi, na hindi natin nalalaman kung 
pagsasaulan pa ng hininga sa kaniyang paghihi- 
matay. 

^ — ^Hindi ba mangyayari, ang wik^ mor 
— Hindi po, hindi mangygiyari. 



•*. ANG KUHOK NIESIER 25 



ijt w i,iMjj aca» <.M i ijLw j m tsara "»-f"" *""T*'T"iiHr ~r^"'^'vr'^''~* T' 1 1 1 ii 1 



- — Mangyayari nga. 

At anyong lalapit kay Gloria, nguni't siya*y 
hinarang ni Juana. 

— jLay6!, — ani Gerardo, sabay tulak kay J,uana. 
Iio ay uniilandana at napalupagi sa isang sulok 
ng bahay, 

Si Gerardo ay anyong lalapit na muli kay 
Gloria, datapuwa't si Juana ay maliksing twmalon, 
at muhno hinarang si Gerardo. 

— Ilindi po mansyayari, — ang kaniyang ma- 
tatag na tutol.— Patayin muna ninyo ako. 

— -Papatayin nga kita, — ang tugon ni Gerardo. 

Sinakeil sa liig si Juana, ihinampas sa sahi^g, saka 
ipina^diinan. '^ 

Si Juana ay nanguim at himawit ang dila. 

Napagod ang ganid na si Gerardo at binitiwan 
si Juana. 

— ^iSusuway ka pa ngayon sa aking nais?,— 
ang kaniyang tanong. 

— Opo, hang^ang ako'y may tumiiibok nii 
buhay,— ang sagot ni Juana. 

— Kung gayon, ay papatayin na nga kitang 
tuluyan,-— ani Gerardo. 

Muling sinakai sa liig ang kaawa-awanjj si 



26 AURELIO TOLENTINO 

Juana, kiiialadkad lianggaiig sa pintuan at ini- 
hulog s:i hagdanan; nguni't siya*y naabot ng 
kagat ni Juana sa bisi^, kaya*t ito*y hindi nag" 
tuloy nahulojj; sa lupa; at naglambi-lambitin sa 
kalaninanjj kinabaonan ng kaniyang matitibay 
ha ngipin. 

iiiBitiwan mo aKol!!,— ani^ ungol ni Gerardo 

Si Juana ay "anggi^ij;il. 

Ang dugong lumatagistis sa mga labi ni Jua- 
na ay kaniyang ibinubuga at lumaiama sa muk- 
ha ni Gerardo. 

— jAko*y Imuluran sa mukha!,^ — aniya.— jl5u_ 
mubuga ng kamandag ang babaynig ito 

Ngayon ay hindi nagkamali si Gererdo, sapag- 
ka*t ang dugohg dumadaloy sa kaniyang bisig 
at ibiniabuga i)i Juana, ay talagang tunay na 
mabisang k^mandag. 

Biglang iniwagwag si Juana, kayat napigtas 
^"g kagrit na laman, at siya*y na hulog sa lupa- 

Ang hagdanan ay mababa at si Juana'y hind^' 
nasakian 

Si Gerardo ay bumalik sa kabahayan at anyong 
sagawa ang kaniyang mahalay na, nais. 

Si Juana ay dagling tumindig sa lupa at 



ANG BUHOK Nl KS1>^R 27 

papanhik sana, subali*t naapuhap na hindi sinad 
yaa ng kaniyang baril na 'sinnnda! kangina sa 
puno ng gabeiy. Pagdaka^y niuhn^i bumaba sa 
lupa. sinunggaban ang baril, niiakina ang Ka- 
labitan, isitaabak sa bahkat saka itinudla kay 
G( rardo. 

— -Kapag sinalang po ninyo ang babaymg 
lyan, — ang kaniyar.g kaguhit-gulat na banta, — 
ay f)aka-asahan ninyong kayo*y aking babarih'n. 

Si Gerardo ay luiningon, at pai>kakitang 
nakatujia sa kaniya ang baril ni Juana^ ay 
siya*y kinilabuian at nangalal ang buong kalawian- 
Ang kaniyang kalagim-lagnn na tapar»^ ay big- 
lang «^aging kalagim-lagini na taUot. Inakaia ni- 
yang siya'y tutuluyan i.ga ni Juana, kun<^ 
kaniyang ipipiht ang nais na mahalay, 

Siya*y umurong at luaiayo kay Gipria. 

— Manaog pa kayo rian,~ ani Juana. 

Kangina'y si Gerardo ang si^an^ na^^-uutos 
kay Juana, Subalit ngayon ay si Juana nanian ang 
siyang nag-uulos kay Gerardo. 

— Manaog na po kayong madali,— ^ang ka- 
yang uht, — sapagka*t kung hindi, ay leayo'y 
aking babarih'n. 



■7 



28 AURELIO rOLENTlNO 

• — Oo, ako'y niananaog,— ang malambot na 
aagot ni Gerardo, — nguni*t 'ibicj;ciy mo muna sa 
akin ang ,niga hiyas, bot.itos at damit ni Gloria. 

— Kunin po i|iny6, at narian sa baul na na 
sa inyong likuran. Ang mga Inyas ay nakabalot 
sa isang munting panyong puti, at ang botitos 
at damit ay nakabalot naman sa isang panyong 
m„alaki. 

Ang banl ni Juana ay hindi naaahs sa pag 
katudla kay Gerardo. 

— Pumanhik ka, — nug sa^ot nito, — at ikaw 
ang siyang meghalungkat sa baul mo. 

Aug ibig ni Gerardo, si Juana ay pumanhik, 
at kung binubuksan na niya ang baul, ^'aka 
biglang yayapusm at aaoawin ang baril. Suba- 
Irt si Juana ay hii,di maaanng niasilo sa gii- 
yong paraar), pahbhasa^y dati\niyang batid a!ig 
masidhmg kapasiangan ni Gerardo. 

— Hindi po ako papanhik,--~aniya;— kayo ay 
siyang kuP^uiha ng mga hiyas at damit na ' in- 
yong innihiling: ang baul ko ay hindi nakasusi. 

Lumapit si Gerardo sa baui at kunwari*y ubos 
lakas na binubuksan. 

— IMakasui^i ang baui,— aniya.— Pumanhik ka, 



ANG BUHOK NI ESIKR 29 

at buksan ino. 

— Kung gayon, — ang tugon ni Juana»-— ay 
kayo*y manaog, at ako*y papanhik. 

Si Gerardo ay parang sinak^ak ng sundang 
sa dibdib. Inakala niyang wala ng sukat pang 
niaisipang paraan, upang mHkapaghiganti kay 
Juana, at maisagawa ang kaniyang mahalay na 
nais. 

— ^Hmdi pa pu ba kayo mananaogr iBabari- 
hn ko na kayo!— ani Juana, s^bay sipat sa pa 
t)udla at akma ang daliri sa kalabitan.. 

— jHintay!... jNaku!... , — ang samo ni Gerar- 
do. — lAng babaying ito ay lalaking tunay, — ang 
marahan niyaiig dugtong. 

Ang mabangis na si Gerardo ay nanaog na 
gaya ng isang basang sisiw, Si Juana ay umu* 
rong at luniayo sa hagdanan, nguni't hindi inia- 
hs ang baril $a pagkatudla kay Gerardo. 

— Kayo ay pumaroon sa tapat ng Hnib sa 
harapan ng bahay, — ang utos ni Juana. 

Si Gerardb ay tumupad, pahbhasa*y natata- 
kot. 

— Lumayo pa po kayo,— ang nuilmg utos ni 
Juana. — Sulung pa ...... byo ...... iayu 



30 AURELIO TOLENTINO 



^uvsti :aKi' nm , Hm'r\nm-ft , -ifsn i i nn m iwn :». 



pa Si\'a; di:ni. ITu\vn<i kn\'6nor tilinag 

dian. Pagtinag ninyo, ay asahan ninyong kayo'y 
aking babarilin, 

Si Gerardo ay nialayo na sa bahay, kaya*t 
si Juana ay nanhik. , 

Kaniyang binuksan ang baul, at nakita ni- 
yang lii!idi ng'\ nakasusi. Tinanaw niya si Ge- 
rardo buiiat sa linib. Si Gerardo ay parang ipi' 
nakd sa pagkatayo, , 

■ ' — Talagang may masamang nasa, — ani Juana 
s1 s'i 'il'.~-fi) u !iiy 11 ; ako*y pumanhik, upang 
agawin any bani: smabi niyang nakasusi raw 
ang baul, nguni't nariio at bukas. 

Kiiuiha ang mga bulutan ng dauiit at hiyas, 
saka ipinukol sa lupa, sa harapan ng bahay- ^ 

— Ayan po ang mga damit at hiyas na in- 
yong kailangan,— ang kaniyang si^^aw. 

— ;fMaaari na bang ak6*y tuminag dine?, — ane^ 
nangd'i]gatal na tanong ni Gerardo 

— Opo: kayo'y laya n«i ngay6n. 

— ^'Maaari na ban^; pululin ko ang mga balu- 
tang ito.^ 

- -'^Opo, maaari na. 

— iKay daling umamo ng/dambuhalang ito! 



\^t 'iUH OK NI ESTEK 31 

Pinulot sa lupa ni Gerardo ang mga balutan 

ng hiyas at damit, at tuloy-tuloy na umalis, 

walang pinag-ibhan sa asong nasaktan at ba- 
hag ang buntot. 






r "■ 




BtiMB 



ff^^ 1^^^ M^^ ^^^ U^ ^^^ b^ ^^M ' b^ Uh^ b^ ^^ ^A^ ^^V b^ 1^^^' ^^^ 
tttttlSlit 



KABAKATANG III 

Mabisang Kamandag 



— c#> 



Almsunod sa utos ni Geraido sa mga tuli- 
san, ang mga ito ay huirantong sa gubat na 
malapit sa Sangan-Daan. 

— ^Kailangan ba ninyong ingatan at taglay 
taglayin sa katawan ang sala| ing ibinigay ng 
Doktor kagabi sa inyo?,— ang tanong ni Di- 
mas sa mga kasama. 

— ^Sinong Doktor?, — ang sagot ni Bagyo. 

— ^Sino pa kungdi si ginoong Gerardo?, — ang 
bulas ni Dimas.— ^Hindi ba*t sinabi ko na sa 
inyo, na ngayong jLjabi at sa buong magdamag 
ay siya'y utaw*4gin naimg Doktor Ruben, at 



AN'. HUIIOK NI HSirKR ^3 

inaiuayang pa^datmf> ni Ouiniina, ay ito'y tawa- 
gui namang Gloria Lakandula? 

— Siya "nga pala nauian, — any sang-ayon ni 
Siinaron at ni Pu^^ot. 

— Talajjai«g ang u.)'ony mga utak sa ulo ay 
abo yaia. ^Ano? ^lbig ba nuiyong ating ipa- 
dala kayjuana ang aiing ta^lay lia salapi, at 
iig kung sakali mang tayo*y mangadjakip, 6 dat' 
nan ng ano mang sakuna, ay luriugtas ang ating 
kayamanan? 

— Mabuting akala, — ang sagot ni Pugot. 

— Mabuti nga. — ang payo ni Simaron. 

— ^At sino ang man>dadala kay Jus^na? — ang 
tanong ni Bagyo. 

— 'Ang aking kalapati, — ang tugon ni Dimas* 

— ^Sa papaanong paraan?, — ang mulmg ta- 
oong ni Bagyo. 

— Makikita ninyo ngayon, — ani Dimas. 

Siya*y dumukot ng isang lapis at isang pi- 
las na kalatas sa kaniyang lukbutan^ saka su' 
mulat ng ganito: 

<Juanai Jingapin mong mabuti si 
«Gloria. at siya^y ipagtanggol sa la- 
«hat ng ligalig, datapuwa't huwag 



i(\URELlO Tul-ENTINO ^4 



«nio siyanjj pahayaan^ niakawala 6 
«rnakathanan An^ kapanganyay aan 
«ni Glona, 6 anj4 kaniyan^; pa^^ka- 
«wala, ay nia^^i^ing kapaat ng lyor^ 
«buhay. 

Julio 0, 190.... 

— ^Nahan aii}^ inyon{;> mga salapi?,— aniya. 

—- iNar to Rnfj sa|joi ng niga kasania. 

'linangt;ap ni Dinnas ant; mga sailaping-pape) 
na ibinii^ay sa kaniya nila Ba^yo, Pugol at Si- 
maron, binilot na mahi^^pit sa kaniyang gina- 
wang sulaty iiinah sa isang paa ng kaniyang 
kalapati, saka pmawalan. 

— ^Hmdi kaya mawawala?,^ — ang tanong ng 
kaniyang mga kasama. 

— Ako'y styang mananagot — ang tugon ni Di" 
mas. /\ng kalapating iyon ay tuloy-luloy na 
uuwi sa bahay. 

Pagiatakip sJim ay siia*y nagsilabas sa gu- 
bat, at nagsipagtuloy sa bahay na sinabi sa 
kanila ni Gerardo. Si Dmas ay umuwi sa ba- 
yan, at napatungo &a bahay ni Quintina at ibi- 
nigay dito ang liham na ipinabibigay ni Ge- 
rardo. 



ANG BUHOK Nl ESTER 35 

Ma^apos basahiii ni Quintina ung nasabing li- 
ham ay agad isinalin^ tsa^sa ang mga sahtang 
may malalakiiig utik na ipmasasahn ni Ge- 
rardo sa kaniyang 1 ham na naban^git, saka 
pimrmahan at uiuuian sa isang ^*sobre'\ at ma- 
tapos isuiat sa harap nito ang pangalan n^ 
Gerardo, ay ibi^nA^ny sa kaniyan^ alila, at si- 
nabing dalhin bukas ng umaga sa bahay ni 
kapitang Luis. 

Pa^daka'y pumih ng mga ilang kabihisang 
damit, saka bmaloi. 

— Halina po, — an'ya kay Dimas. 

— Ako n,i po ang ma^daUaia ng inyong ba- 
utan, — ang tugon ni Dimas, saka kinuha ang 
daia ni Oumtina. 

Sa malaking galak nito ay nalimutan tuloy 
sa ibabaw ng hapag ang i|ham na ipinadala sa 
kalniya ni Gerardo. Nasulyapan iii Dimas ng 
sila^y bago manaog, kaya'i dinampot ng iihim 
at iiinago sa lukbutan. 

Binalumbon ng isang malaking panyoag sut' 
la ang ulo ni Quintina, walang htaw kungdi 
ang mukha, lumabas sa lansangan leasania si 
Dimas, «aka sila nagiuloy ng lakad sa Sangang 



^D ALhi;j.io iutj:min() 



Ddan. 

Ma^iikasi) arn ng j<abi Dg sila'y dumating 
doon at dinatnan na niiang nai;hihii)tay si Geri^r- 
do sa bahay na natajipuan. Siya*y nakabihis ng 
iinn, }4aya ng bihis ni"^ Kuben noon^ gabmt^ 
kaniyanfj ipa^gaw si Glona, at doo y dala ang 
mga balutan ng hiyas'at damit n^ kinuha ka- 
gabi kay Juana sa bundok. 

Pa^^katanaw ni Quintn)a kay Gerardong ka- 
niyang kasi, ay biglang napasigaw sa malaking 
tuwa, tumakbp. niyakap sa liig at hmagkan. 

— ^Kumain ka na ba ng hapunan?, — ang ta" 
nong ni Gerardo sa kaniya. 

— Hindi pa, — ang sagot ni Quintma. 

— Bagyo, — ang tawag" ni Gerardo. — Ikaw ay 
sumiyasat ng hapunan: madali. 

Si Bagyo ay tumupad. 

• — ^Kailan kita luluwas sa Mayniia?; — ang ma- 
lambing na tanong ni Quintina. 

—Kita'y aalis ngayong gabi, at bukas ng 
umaga, saka kita sasakay sa tren. 

Si Gerardo ay nanaog at tinawag ng hhim 
si Dimas. 

— Dimas,^ — aniya.~Ako*y nagdala ng isang 



ANG BUItOK Nl ESTtAi 37 

praskong alak: nanto. Nalalaman mo na ngang 
diyan ay niay mga ilan^ bahay, Anyayahan 
mo ang mga taong dilo^y naninirahan, saka 
kayo maginun.an ng alak diyan sa tapat. Hu- 
wati ninyong limutin na ang pangalan ko 
ngayong gabi ay Doetor Kuben Gatsalian, at 
sabihm mon^ magaw ko si Gloria. Kung itata- 
nong nila kung smo si Gloria, ay ituro mo si 
Quiniina. Ipagbilin mong mahigpit sa iyong 
mga-^ kasama, na sila*y huwag magkamali. 

Tinanggap ni Gerardo ang prasko ng alak 
saka umalis. 

Si berardO ay nanhik sa bahay, at kinuha 
ang balutan ng damit ni Gloria- 

— Ikaw ay ipinagpagawa ko ng damit sa May- 
nila,— aniya kay [Quiniina samantalang binubuk. 
san ang balutan. Kabihisah lamang ay binayaran, 
ko ng apat na daang piso, ahg botitos ay tat- 
long daang piso naman, pati ng tampok na bril- 
yante sa hebilya. 

— jPitong daang piseng lahat,— ang mangha 
ni Quintina, 

— Pagmasdan mo naman at masisiyahan ka, 
— arii Gerardo, samantalang inilaladlad ang 

9 



/\URi;jj() 'rc)ij;::\iiN() . ^s 



eianilt at ilinabas an<.^ mga boiilos. 

— iiSu !!, — n^ ^,u'at ni yunilina. — Hn di pa 
ako nakakita k^iian uian i)g K^'»>ang daenii 
at rnga botilos. 

— 'At hindi lamanjj iyar), — ang dugion^ ni 
Gerardo, samantalang kinakala^ ang pagkabuhol 
ng munting panyong kinababalut?m ng mga 
hiyas ni Gloria.— Ikaw ay ibinili ko pa ng mga 
hiyas na pawang may tampok na batong bnl- 
yanie: ayan. 

Snka bi^Iang bintik^an ang pahyo 

Si Qumtina ay nasilaw pa^kakita sa gayong 
karami at kaluriingning na niga hiyas. Siya'y 
hindi pa nakakita kailan man ng gayong kari- 
rikit na hiyas, kaya*t para siyang nawalan ng 
diwa at hindi nakakibo. 

Namasdan ni Gerardo, na ang panyong kina- 
babalutan ng mga nasabing hiyas ay may 
titik Ra ganito: 

4:KaY GLORIA 

<HANDOG NI 

<RUBEN 

Dagling kinuha ni Gerardo ang panyong 
nabanggit at isinilid sa liakbutan. Naalaala ni- 



. ANG BUHOK Nl ESTER 39 

yan}4 baka sakaling nna^^-alinlangan si Ouintina, 
kung makita sa panyong kinasisidlan ng i^^ga 
Inyas ang niga pangalan nila Gloria at Ruben. 

— Ngayon, — ani Gerardo kay Quint»na, — ay 
ibig kon^ isuoi n)0 ant^ lahat ng iyan. at ig 
makita ko naman ang lyong kababalaghang ka 
gandahan, kung may mga {^^aniyang palamuti. 

Kulang lamang ay himatayin si Quintina sa 
malaking tuwa. 

— ^Gaano ang halaga ng mga hiyas na lyan? 
- — an^ lanong ni ^uintina. 

— -Walong libpng piso. . . 

— iWaioiig I.Don^ piso! ;Ano'i ako*y ginawa 
mong pnnsesa? 

— Mahigit ka pa kay sa prinsesa, — ang tu- 
gon ni Gerardo. — Ikaw ay remang tunay. 

At may katotohanan nga ang gayong salita 
ni Gerardo, sapagka't ng si Quintina ay maka- 
pagbihis na, at nui-ayos na niyang lahat sa ka- 
tawan ang mga damit at hiyas na dala ni Gerar. 
do, at sampo pa ng mga botitos na may 
tampok na brilyante sa hebilyang gintong 
na sa mga bubong ng nriga paa, ay hindi lub- 
hang pahuhuli sa hiwa^ang dilag ni Gloria, la- 



|o AUkELIO lOLENTINO 

Io*t sila*y magkaparis, maging sa hagway at 
ms^ging sa pangangatawan At dahil dm sa ga- 
yon, ay parang isinukat sa kaniya ang niga 
nasabmg damit at hiyas. 

— Mabuti na lamang at nalaman mong smu- 
katan sa pa^^iisip ang akmg buong katawan, — 
ani Quintma. 

— Sapagka't ang iyong larawan ay hindi 
humihiwalay kaylan pa man sa aking pagiisip, — 
ang sagot ni Gerardo. 

Sa biglang tuwa ng kaawa-awang Quintina, 
ay niyakap na mahigpit si Gerardo, saka pinu- 
pog ng marami at madidiing halik. 

At dapat nga narnang magkagayon si Quin- 
tina, sapagka't sapol pa sa unang araw ng 
pagsasama nila n» Gerardo, ay hindi pa niya 
naringgan, kungdi ngayon lamang, ng mga sa- 
litang malambing na anaki'y ngiti ng lalong 
taimtim na pag-ibig. 

— Kapag ako ay; naulol,— ang lambing ni 
Quintina, — ay kasaianan mo: e'sukat mo ba 
akpng ibili ng ganito karami at k^^irikit n^ 
na biyas? 

Samantala'y dumating si Dimas, at may ka- 



■/ 



ANG BUHOK Nl ESTER 4I 

sanang sanpu kataong mga babayi't lalaking 
kaniyang inanyayahan, at sila*y nag-inuman ng 
alak sa tapat ng bahay. 

— ^Nalalaman ba ninyo kung sino ang aming 
kasama?, — ang tanong ni Dimas sa kaniyang 
mga panauhm. 

— ^Sino?, — ang tationg ng isa. 

— Ang bantog na si Doetor Ruben Gatsalian. 

— ^Ang anak ni kaptang Luis?, — ang usisa ng 
ikalawa. 

— Wala ng iba, — ang pakli ni Dimas. 

— ^Ang ibinabalitang bagong nagdokior?,— ang 
sali ng ikaiio 

— lyan nga,^ — ang tugon ni Dimas. 

— Siya*y hindi ko pa nakita kaylan man. 
— anang ikapat. 

— Ni ako man. — ang salo ng iba. 

— Ayan siya sa bahay, — ang sagot ni Dimas, 
— silipin nmyo. 

Marahaiig nagsilapit sa bahay ang mga pa. 
nauhin, at bala na'y humanap ng butas na ma. 
silipan sa dingding, saka muling nagsilayo ak 
naglipunan. 

— ^Sino ang kasamang babayi?,-^- ang usisa 
10 



i 



42 AUKl LK) lOl.ENllNO 



ng isa. 

— lyaii ay ant) bantou na Glorianj4 anak ni 
Donya Mereedes Laksaniana, 

— ^Di lyan nga ang ibinabalilan^ inagaw ka- 
oiakatlo sa Kabi?. 

— Wala ng iba. — ang ayon ni Dimas. 

Samanialany inu-usisa si Dirtias ng kaniyang 
mga panauhin, ay nagbubulur g^n naman si Ge- 
rardo at si Quintina sa bahay. 

— ^IMahan ang aking sulat?, — ang tanong ni 
Gerardo. 

Si Ouintina^ parang sinaksak ^ dibdid, pag- 
kanngig sa gayong tanong: ngayon pa lamang 
niya naala-aia ang sulat ni Gerardo na kaniyang 
nalimutan at naiwan sa ibabaw ng hapag sa 
kaniyang bahay. Dahil sa gayon, at paljbhasay 
batid niyang dati na si Gerardo ay masamang 
magalit, sa takot niyang baka siya'y murahin. 
ay dagling umisip ng isang kasinungalingang 
maidadahilan at sukat paniwalaan. 

— ^Ang suiat mo?, — ang kaniyang sagot. 

— Oo, aog sulat na ipinadala ko sa iyo nga- 
yong gabi. 

— Pinunit kong maliliit saka k^ itinapon $a 



AinG kUMOK NI ESTbH 43 

kalan, sapagka't inakaia kong iyo*y isang sulat 
na mapanganib, 

— jMay apo*y ba ang kalan ng iyong itapon 
doon an(:j sulal? 

— Oo, ako*y kasalukuyaDg raggagatong. 

— ^Ginawa mo ba ang sulat na ipinasasalin 
ko sa lyo? 

— Oo, saka ko ibinigay sa alila, at pinagbili- 
nan kong kaniyang ihatid bukas ng uina^^^a sm 
bahay ni kapitang Luis. 

— Mabun, Ngayon ay ako'y may ipagagawa 
sa iyo at kailangan mong gawm. 

— ^^Ano iyon? Uagawin ko kaha ano pa man 

— Kunuan*y ako'y magsasalita sa iyo ng 
hinggil sa pag-ibig, at kunuari rin naman ikaw 
ay magagalit sa akin, ai ako'y kagalitan, mu- 
rahin at lawagin imisan Gayon pa man, ikaw 
ay aking aamuin at paiinumin ng alak. Ang 
alak na handog ko ay tanggapin nie at inu- 
min, at kunuari ikaw ay malango, al lalo mo 
pa akong murahin. Sa gayon ay k>ta*y magba- 
babag kunuari, at ikaw ay ihahampas ko sa sa- 
hig. na tila waring ikaw ay pinipiht kong ga- 
wan ng mahalay, ngunit ikaw ay lumaban ng 



44 AURKLIO TOL.ENilNO 



buong kaya al huwa^^ kang pumayag sa aking 
mahalay na nais. 

— ^Bakit at kailangan pang gawin ang lahai 
ng lyanr, — ang anas n\ yuintina. 

— Saka mo na malaman bukas: sasabihm 
kong lahat sa lyo sa iren, — ang sagot ni Ge- 
rardo. 

Ang pala^^ay ni Quintina sa utos ni Gerardo 
ay mahigpit pa kay sa uios ng Maykapal, da- 
hil sa nagkakapang-agaw na takot, pagmamahai 
at paiianalig sa kaniyang naturang kasi: Di^hil 
dito, baga ma*i hindi niya nalalaman ang kahu- 
lugan ng ipinagagawa sa kaniya ni Gerardo ay 
kaniyang ipinangakong tutuparing ganap. ^ 

Sinimulan ni Gerardo ang kani^ng handang 
*'Comedia *, at nagsalita ng malakas 

— ^Hindi baga mahahabag ang pusu mo, — 
aniya,- — sa dami at luat ng aking taimtim na 
panuauyo? ^Ano t hindi mo hngunin kahit baba- 
hagya ang aking kahilingan? jMaawa ka na sa- 
na sa akin! 

— Hindi mangyayari, — ang malakas na sagot 
ni Quintina. 

— ^Huwag kayong maingay, — ani Dimas sa 



ANc. BUHOK NI ESTER 45 

mga kaharap sa tapat ng bahay — Tayo ay 
makinig. 

Siiang lahat ay nagsilapit sa bahay, at bawa*t 
isa*y humanap sa din|^dmg ng kani-kaniyang 
butas na masihpan. 

— Akalain.mo. — ani Gerardo kay Quintina, — 
na kahit ano pa man ang mangyayari, ay sapili- 
tang kakamtan ko ngayong gabi ang aking 
mga nais. 

— lAh!, — ang galit na sagot ni Quintina. — 
jlkaw ay masamang tao! jMasama ka pa kay 
3a hayop! jLisan mo ako! |Nakasusukiam ka,, 
tulisan! 

Tamang-tama ang pagganap ni Quintina sa 
**papel" na ipmalalabas ni Gerardo sa kaniyang 
mahiwagang **comedia'\, 

— -Huwag ka na sanang magalit sa akin.-— 
ang malambing na amo ni Gerardo,— Narito ang 
alak, inumin mo, at ng maglubag ng kaunti ang 
pagngingitngit mo sa akm. 

Dinampot ni Gerardo ang isang singgalong 
na nakahanda sa ibabaw ng hapag, at dinukot 
sa kaniyang lukbutan ang isang munting prung^ 
go (garafa), saka ibinuhos sa singgalong ang 



46 AURKLIO TQLENTINC) 

laiDan at ii)iabot kay Quintina. Palil)hasa'y ka- 
sunduan^ ay tinanyyap naman nito anj£ nasa- 
bing singijalon}j ai minsan^i linawok an{j lainai • 

— iNapaiea^an^hany naman niio!, — anji bulony 
ni Quintina. 

— Murahin mo ako: mad^li,— ang anas ni 
Gerardo. 

-[Tulisan ka nga!,^ — ang sitjaw naman ni 
Quintina, sa pagtupad s(i utos ni Gerardo — 
{Masahol ka pa sa tulisanl 

— ^Ako ang tulisan?, — ang ungol ni Gerardo. 

— Oo, ikaw, — ang sagot ni Quintina. — jMag- 
nanakawl jMasahol ka pa sa mga . . . • .^ 

Hindi pa man natatapos ang huling salita ni 
Quintina, ay dinaluhong na siya ni Gerardo, sa- 
ka niyapos at inihampas sa sahig. 

Napasigaw ang kaawa-aawang babayi, sapa^;- 
ka*t nasaktang lubha sa napakalakas na paglagpak 
niya sa sahig; gayon pa man, palibhasa'y utos 
ni Gerardo, ay kaniyang tiniis ang gayon, at 

kunwari ay lumaban. 

— Hindi "^mangyayari ang iyong nais,- — aniya. 
• — Patayin mo muna ako, 

— Papatayin nga kita, — ang tugon naman ni 



ANG HUMOK l\I KSTKR 47 



Geri^rdo. ^ 

— Silay {>jkban natin,— ananu isang bnbaying 
na sa lu^a sa tabi ni Dinias at nanonood sa 
isany butas ng dinKdmg, , 

— Pabayaan naun sila,— ang pasiya i.i^ Dnias' 
— Sukat na nanian, — ang sarnong anas n^ 
Quinfina kay Gerardo.— Maglubay ka na, at 
akay napapagal nang (otoo, ai tila nnaiiding 
ako'y napilayan pa sa pagkakahampas ^mo sa 
akin sa sahig. ^ 

— ^Laiaban ka pa?,— - ang malakas na tanong 
ni Gerardo. 

— jMaglubay ka nal— ang ulit na anas ni 
Quintina.— Maglubay ka na sana at akoV /. . . 
iOh! . . . jNagbabaga yaring dibdib! . . . Parang 
hinihiwa-ng .. ... jBitiwan mo ako! 
Siya'y binitiwan ni Gerardo! 
Ang lasong kaniyang ipinainom sa kaawa- 
awang babayi ay nagsisimula na ng pag-iral. \ 

Tumagistis ang malamig na pawis ni Quinti- 
na, at siya'y biglang namutlang anaki'y tunay 
na bangkay. 

— jDius ko! . . . , . ., — ang kaniyang buniOBg- 
hininga.— .^Ano iio? . , . 



-f-- 



48 AUkELIO lOLENTINO 

<;An6 ane; nangyayari sa akin? , . . 

<^Ano*t lumalabo ang aking mga mata? . . . • 

«^Ano/t nagdidilim mandm ang nialiwanag? . . 

<Ano*t unriuugong ang buong linalang? ..... 

Siya'y turuindig na sumusuray. 

— jAh! . . . jAkoy naiinis!,— anang aiba. 

— ^Ano iio? .... 

Riglang tinampal ang, k^^niyang noo, na tila 
wanng may naala-alang mahalagang bagay. 
INanglisik ang mga mata ng kawaa-waHg babayi 
saka pinangdilaian si Gerardo. 

— jUh! . . . jDios l<o! — ang kaniyang kalagim- 
lagim na h ngal.--- Ngayong ko naala-ala . . . ^iAno 
ang lyong . . . ipinainom mo sa akin . . . kangi 
na . . . jkapaslangan! . . . [Baka kaya*y lason! . . . 

jLason nga . ... . marahil! jji.Lasoii!!l 

lAh! ... ijjMamaniatay ako!!! 

At siya*y napalupagi sa sahig. 

— Gikban natin, — anang mga tao sa lupa. 

— Huwag, — ang pasiya ni Dimas, 

. Pmagubos ni Quintina ang kaniyang natitirang 
lakas, at muling tumindig. Bumubula ang bibig 
at nag-aalab ang mga mata; nanginginig ang bu- 
ong katawan at namama^s ang kaniyang tinig. 



f 
ANG HUHOK Nl KSTER 49 

"■"•■"'■"■"" ■■"' " ■"•"■• i"ii|-|i iiMHiMi inummtmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamm 

— iAko'y iyong . . . pinainom ng lason . . . ha?. 
— an|j; nababnlunang si^^aw hg kahambaUhambal 
na babayi — jjjLasoi)!!! . . . ^^lyan baga . . . ang 
iyong ... iuaganti sa nDaraming . . . suyu ko . . • 
at lingap ... sa lyo? . . • iijLason!!! . . . |0h! . . , 
jSaJaniai! ijiSalannat ... sa . . . iyo!!! 

Siya*y nabulagta. 

— iUlona!, — ang unger ni Gerardo — iGlona! 
i^Paiay na nga kaya? 

— irMamaiay!— anang nangasa-lupa. 

— Bagyo, — ang sigaw ni Gerardo. — Ang n^ga 
kabayo: madali. Aalis tayo ngayon din. 

— Daluhan natin, — anang isang babayt sa lupa. 

Anyong papanhik sa hagdanan ang 1Sfga ilan 
katao, nguhi*t si Gerardo ay dumungaw sa linib. 
tt makailo siiang p^putukan ng revolver. 

Gayon na lamang ang sigawan ng mga ba- 
bayi. Siiamat na iamang at walang tinamaan. 

Sa isang kisap-mata ay parang niwalis ang 
mga nagiinuman ng alak, sumabog at nagsipag- 
^uot kung saansaan. 

Ang panyong kinabalutan ng mga hiyas ni 

Gloria, at gayon din ang munting prunggo at, 

singgalong na pinaglulanan ng lason ay kapu- 
12 



50 



AURKLIO roi.ENllNO 



wa in!laj;jay ni Gerardo sa ibab^w ng hai ag. 
Bi^lang sinaBnbilat sa tainga ni Quintina ang 
isang h kaw na brilyante, nasira ang pakaw ?it 
Uinapon sa sahig. Pa|^katapos ay inila^^ay sa 
papa^ ang panyong ipinakuha niya kay Ruben, 
saka na{j-isip-isip. 

— Mabuti na, — aniyang sanh. 

Ipinadala kay Dimas ang ban^^kay ni Quintina. 
Ang balutan ng damit nito ay dinala ai Ba^yo- 
Silang lahat ay nagsisakay sa kanikanilang ka- 
bayo at nagsi-alis na mabilis. 




ifcwi ! jMiiMJ ' aji« w .'g^ ^t 'm*ij m mx 



kABANATANGIY 



Ang Halik Ng Bangkay 



— «X» 



Pagkakita ng inga taga Sangang^Daan na nag- 
si-alis na anjj n)ga tulisah, ay naglabasan sa 
kanilang taguan at dagling nag-utos sa isa ka- 
tao upang ipagbigay alam sa Juez de paz ang 
nagyaring bagay. 

Dinatnan ng inutusan sa bahay ng Juez ang 
Fistal at ang Presidente Munisipal, at kanila 
ngang pinag-usapan aRg kaligaligang nan^^yan 
kay Gloria. 

Pagdakang nalaniian nila ang nangyari sa 
Sangang Daan,. ay dagling nagsidalo doon.Ang 
Kiseal at ang Juez de paz ay nagtuloy sa bahay 



52 KDRKLIO TOLKNTINO 



PiH pinar)j>j;iaiingan nila Gerardo, Ang presiden- 
te Munisipal, kasania an^ kaniyang mga polieia, 
ay naKSihahol sa niga tulisan, nguni'i ai\g mga 
iio ay malalriyo nang lubha, at hmdi na maa- 
rin^ abutan. 

Sa loob ng nasabing bahay, sa gitna ng sa- 
hiy, ay nakiia ng Jijez de paz anjj isang hikaw 
na may tampok na batong bnlyanteng lumiit- 
liit lamang sa kalumbibit, sira ang pakaw at 
tila waring pinilit na binaltak sa kaniyang kina- 
lagyan. 

Sa ibabaw ng hapag ay nriay nakitang isang 
singgalong, isang munting prunggong walang Ja- 
man at isang panyong surlang may titik na 
ganiio: 

€KAY GLORIA 

5HANDOG NI 
eRUBKN. 
Sa ibabaw ng papag ay may nakita nng 
panyong puting niay ganitong titik: 
cKAY RUBEN 

«HANDOG NI 

eGLORI A 
Matapos pasumpaa» ng Juez dc paz, upang 



AnG hUIIOK NI ESTeR 53 



magsabi ng katoiohanan, an{* tAong nagbigay 
alam sa kaniya, ay itinanon^; ang kaniyan}; pa- 
ngalan, hanap-buhay, kala^ayan, gulang at lira- 
han, Stka inusisa ng ganito: 

— ^Ano ang nan^yan dito?, — amya. 

— Dumating po sa bahay na ito si Dpktor 
Ruben. may kasamang apat na lalaki, at dala 
nila si aling Gloria, — ang sagot ng tiiia- 
nong.-~Si aling Gloria po ay hinihikayat ni 
DoGter Ruben sa gawang mahalay, at ng ang 
babayi ay ayaw pumayag, ay inalukan niyang 
uminom ng isang singgalong na alak. Ininom ni 
aling Gloria ang alak na handog ni Dootor Ru-* 
ben. Pagkatapos ay sila'y nagkagalit, sapagka*t 
si aling Gloria ay ayaw pumayag sa mahala*y 
na hikayat ni Doetor Kuben. Ang ginawa nito 
ay ihinampas sa sahig ang babayi, at pagdaka'yi 
lumindig na sumusuray, si aling Gloria, at sumi- 
gaw na: — c|Mamamatay ako! ]mamamatay ako», 
— aniya, -|«Ako*y iyong, pinainom ng lasen! 
jSaIamat sa lyo! [Salamat!»,— at saka namatay 

— ,jAn6 pa? 

— ^Sila poy agad riagsisakay sa kani-kanitang 
mga kabayo, dinala ang bangkay ni aling Glo. 
13 



54 AUKKLIO IOlEN 1 INO 

ria saka nagsi alis. 

— ^NakikHaia pu b^ ninyong (Jati si Doetor 
Ruben Gatsalian?, — ang sali ng Piskal. 

— Noon ku lamang siya nakilala. 

— ^bakit nalalaman ninyong jyon nga si Doe- 
tor Ruben? 

— Dahil po sa naringig naming.. siya*y tina' 
tawag na Doetor Ruben ng kaniyang mga 
kasama. 

•— ^Anoang kaniyang anyo? 

— Siya po ay mahagway at may mabuting 
pangangatawan. Hati ang haw' ng buh6k sa 
gitna ng ulo. matangos ang ilorig, may kaun' 
ting misay (bigote) sa ibabaw ng labi at naka- 
bihis ng itim. / 

— Si DoGtor Ruben nga, — ang anas ng Pis- 
kal sa Huez de paz 

— Wala ng iba, — ang sang-ayon nito. 

— ^Dati ba ninyong nakikilala si aling Glo- 
ria?, — ang muling usisa ng Piskal sa kaharap na 
saksi. 

— Gaya rin po ni Doetor Ruben, ay noon 
ku lamang po siya nakilala. 

— ^Bakit ninyo nalamang si aling Glo- 



ANk. BUIIOK NI ESTER Sb 

tia ay siyang kasama ni Doeior Ruben. 

— Dahii po sa narimg naming siya'y tinawag 
na Gloria ng nasabing Doktor. 

— Ano ang anyo at bikas? 

— Siya po ay mauandang babayi, mahagway 
at baiinjiKinitan. 

— Ano ang damit na bihis? 

— INapakainam po. Pawang puii, binurdahan 
at mahnaw, kaya't namamanaag ang damit na 
sutlan^ pangloob, kulay ^'rosas* na murang-mura, 
at nakamedias rg sutlang kunukintab duig ku 
iay bughay. Ang kaniyang mga hiyas na pawang 
pinagtatampukan ng marinkii na batong brilyan- 
te, ay nangagpapaialuan ng paglunmgning bu- 
iiat sa ulo hanggang paa. 

— ^Ano ang ibig ninyong sabihin sa sa salitang 
<hanggang paa;^ 

— Ang ibig ku pong sabihin, ay pati ng 
kaniyai^g boiitos ay may hebilyang anaki'y 
gintong linampukan ng maluningning na batong 
brilyanle. 

— Si Gloria nga, — ang anas ng Piskal. 

— Talagang maiayo sa pagnriamaliw na siya 
nga, — ang sang-ayon ng Juez de Paz. — Dito'y 



% 



56 AUkKLK) lOLKNTINO 



walang ibang rnay botitos na may hebilyang 
ginton linannpukan ng ba»ong brilyanie, kungdi 
bukod tatigiiig si Gloria lamang. At bukod sa 
roon ay maliwanag na na^papatotoo ang dala- 
wanii panyon^i nakuha natin dito. 

— Mahwanag na si Ruben ay siyang umagaw 
at nakamatay kay Gloria, sa pamamagitan ng 
lason, — ang tugon ng Pisoal. 

Ang siyam na saksing nataira, na pawang ka- 
inuman ng alak ni Dimas, ay isaisang nagsu- 
lit sa harapan ng Juez de Paz at ng Plseal, at 
silang lahat ay pawang akma sa isinalaysay 
ng nauna. 

Matapos maisulat ang lahat na salaysay ng 
mga saksi, at pati ng hikaw na brilyanteng 
napulot sa sahig, at gayon din ang singga^ 
long at ang munting prunggong nakuha sa iba- 
baw ng hapag. at ang dalawang panyong may 
titik na "KAY RUBEN HANDuG.imI KUREN** 
at «'KAY RUBkN HaNDuG NI GL0RIA*\ 
ang Juez de Paz at ang Eiseal ay umuwi na 
sa bayan, at ipinakilala sa botieario kung ano 
ang naging laman ng singgalong at munting 
prunggong nabanggit sa itaas, Matapos siyasa- 



ANG BUHOK Nl ESTER 5; 

tin ng botieario ang mga ito, ay sinabi 
niyang ang naging laman ay «aeido earbo- 
lico>, isang mabisang lason. 

Dahii sa lahat ng ito, ay maliwanag na lu 
miiitaw ang tationg kasalanan^ sumusunod: una, 
ang pag-agaw kay Gloria, (rapto); ikalawa, ang 
mahalay na nais sa kaniya, (violacion Trustrada). 
ahg kusa, binalak at sinadyang pagpatay kay 
Gloria rin (asesinato), sa pamamagitan ng 
lason. 

Ang lahat na kasalanang ito ay pawang na- 
dadagan kay Ruben. 

Sabihin pa kaya ang lumbay at hinagpis ng 
mag-amang kapitang Luis at Ester. Ang lahat 
ng puri, dangai, luwalhati at mayamang kapa- 
larang paminsanang nabunton sa kaniyang mali- 
gayang buhay, sa isang kisap-mata ay napali- 
tan ng luksa at mabangis na kamatayaii* 

Si kapitang Luis ay hindi makatulog gabi't 
araw, bahagya nang makakam, at lagi nang na^ 
bubuntong hininga. 

Si Esier ay tumatangis na walang lubay. 

Si Da. Mereedes ay hinihimatay la bawa^t 
sandali; subali't nang maiaman niyang si Ruben 



58 AURELIO TOLEN TlNO 

daw ay siyang umagaw sa kaniyann anak, at 
tuloy pa niyang linason, ay linakasang p»lit 
ang kaniyang kalooban, at hindi na nga na- 
man siya hinimaiay, at ba^kos lagi niyang isi- 
nusumpang taimiim na guguling lahat any 
kaniyang maraminy kayamanan, kung kailangan, 
huwag na di lamang maipaghiganti ng sapat 
ang kaniyang kabutong anak. 

Si Osear ay naglulubha, ai baga ma't naku- 
ha na ang punglo sa loob ng kaniyang kata- 
wan, ay hindi nn inalayong di niya ikamatay 
ang sugat na pinaglagusan sa kaniyang tagi- 
hran. 

Gayon pa man, pa^dakang ibinalitgL sa kani^ 
ya na si Ruben ay siya raw umagaw kay 
Gloria, at kaniya pa raw pinagnasaang piliting 
gawan ng mahalay, ay siya'y biglang pumu^ 
kaw sa pagkaratay, nagalit at sumigaw ng ganito: 

— |Hindi mangyayaril,— aniya. — jHindi mang- 
yayari, ang ibinabalita ninyo! Si Ruben ay 
sumisinta at naalang-alang kay Gldria, gaya ng 
pagsinta at alangalang niya sa Maykapal, at 
dahil sa gayon, ay hindi maaaring kaniyang 
iapastanganin. IMindi! iHindi mangyayari! Pa- 



ANu BUHOK N I ESTER 59 

niniwalaan ko muna na ang langit ay lumagpak 
sa infieriiO, bago ko paniwalaang si Ruben ay 
makagawa ng gayong kaitim na kapaslangan. 

Ang maraming dalaw na nangaroon, at sam- 
pu pa ng Fisc^l na nagkataong naroon d n, ay 
pawang nanggilaias. 

— INag-iibayo ang kaniyang lagnat, — anang 
isa. 

— Siya*y nahihibang, — ang sagot ng mangga< 
gamot. 

— Hindi akd nahihibang, — ang tutol ni Os- 
ear, — Maliwanag ang aking pag-iisip, at nala- 
iaman ko ang lahat kong sinasabi. Dao ay 
may malalim at madilim na lihim na nangyari at 
kasalukuyang gangyayari. Sa kabila ng diHm 
na tuaiatakip sa mga sumisimbuyong kapas- 
langan ay namamanaag ang mailap na anino ng 
isang tak^il, at ang taksil na ito ay hindi si 
Kuben, ku^igdi isang hayop, isang halimawoia 
nagbalat-kayong tao. /\ng susi niiong kakllakH- 
labot na lihim ay buhay at pagpipilitan kong 
makuha, upang lumitaw ang lahat na katoto. 
hanan. Ang susmg sinabi ko ay dili iba kung- 
di ang buhok ni hster. 



6q AUKhLlU TUlEN 1 INO 

— ^Ang buhok ni Elster,— ang dagling tanong 
ng Piskal. 

— ^Uo, — ang sagot ni Osear, — Ang susi ng 
ng lahat ng lihim ay dih iba kungdi ang buhok 
ni Ester. 

— ^IMapaano ang buhok ni Ester?, — ang muhng 
usisa ng Piskal. 

Sa sandaling iyon ay napagwari ni Osoar ang 
kaniyang pagkabigla sa paghahayag ng susing 
dapat ikubli sa mata ng madla upang huwag 
mawalan ng bisa at n^^abuksan sa kapanahunang 
sukat ang kalagim lagim na lihirti na nangyayan* 
Dahil sa gayon ay sihisi niya ang kaniyang 
pagkadupilas sa pagsasalita niyang hinggil sa 
buhok ni Ester, at sa sandali ring iyon ay gu. 
mawa siya ng paraang sukat, nagkunuwari siyang 
bibang, upang huwag paniwalaan ang kaniyang 
mga sinabi. 

~r-Oo, — aniyang tumatawa at liga^ ang tingin 
— Ang buhok ni Ester ay siyang susi ugLangit. 
Ang bubok ni Ester ay maitim na gaya ng 
sarampuli ng gabi, kulot na gaya ng mga da- 
luyong ng dagat, maiinis na gaya ng hamog na 
nagbibigay ng bango at diwa sa lahat ng bu- 



ang BUHOK N1 ESTkk 



iaklak [Ayon! jAyon ang buhok ni Ester. 

Ayon at iumulu^ay, sumasabog at ako'y li- 
naiawitai) ng isan^ Inblany iiamu nulupot sa 
kaluluwa leon^ b.bmn-biii»i sa bangin ng panahon^i; 
sasapilin. Kapa^i naiagot aiig isau{4 buhok na 
iyan, ay sapiiitang ako'y babagsak sa bangin 
ng kamatayaii . . . 

— ^Mahihibang nga, — anang manggagamoi. 

— TaiagaMg nahihibang,— ang sang-ayon ng 
iba — Wa.a siyaug malay sk kaniyang mga si 
nasabi. 

Si Osear ay makigod na niyakap ng mang- 
gagamot marahang inihiga, saka pinainom ng 
gamot. 

-4:x>— — 

Lisan natin sandaii ang bayan, at ating sun- 
dan si Gerardo sa gubat. 

Pag-alis niya sa bayan, kasama ang mga tuh- 
sang may dala ng bangkay at damit ni Quin- 
tina ay silay tumungo sa dakong Htlagaan, lu- 
miko sa dakong Silanganan, saka nagsibahk sa 
dakong Timugan, akala nila'y upang malito 
ang mga habol. At gayon nga naman ang 
nangyari, sapagka*t ang mga polisyang tumutu- 

«5 



^, 62 AUR KLIO TOlRN llNO 



\. 



g\s sa kanila ay na^sipa^tuloy sa Hakong Hila- 
gaan, samatilalang sila- Gerardo ay lahimik na 
nangaglalakbay na turigo sa dal<on{j limugaa 

Sa may Silangdnari ng bundok ng Ing, isang 
oras na lakarin buhat sa kinalalagyan ni Gloria 
ay may isang masukal at mapanglaw na gubat 
na laging pinamumugaran ng mga tulisang kasa- 
ma ni Gerardo, 

Ang gubat oa iyon ay pinamagatang gubat 
ng 'Mag-asawang Bato-*, sapagka.t sa kalagit- 
naan ay may dalawang malalaking batong buhay, 
kasing-Ialaki ng katatagang dampa, kapuwa itim 
magkaisa ng hugis at ipagka-agapay na may 
mga isang dipa iamang ang kanilang pagitan. 

Sa gubat na iyon ay nagsi pagsuot sila 
Gerardo at mga kasamaBg tulisan. Sila*y hu- 
minto sa tabi ng Mag-asawang Bato ng nasabi 
^a itaas, saka nagpaningas ng siga; Doon 
ay may isang batong anaki*y tunay nabangko- 
sa ibabaw nito ay doon ibinurol ang bangkay 
ni Quintina. 

— Dimas, — ani Gerardo. — ^Nahan ang kabaong 
na ipmagawa ko sa iyo rito? 

— ^Hindi pa po natatapos, ngunit nakahanda 



AM(t HlJI;IOK Nl RSTER 63 

na aiig mg;H tablang gaga^iiitin. Hindi pa po 
lamang napapako. 

— (jBakit at hindi pa napapako hanggang 
ngayon? may mahigit na isang buwang ipinagbi- 

iin ko sa iyo, at ^May nahahanda ka 

barig panghukay? 

— Mayroon po. 

— Gayong dalawa, Simaron at Pugot, ay 
huniukay kayo ng Hbingan dian sa pa^^itan ng 
Magasawang Baio. at kayo naaian, Dimas at 
Hagyo, ay gawin nmyo ang kabaong. Ikaw, 
Dimas, ay parang tinatamad ngayon. 

— Hindi po naman talagang napaka dami la- 
mang ang ating gmawa sa loob niyang kalili- 
pas na buan. 

/Kahit gaano pa man ang dami ng ating 
mga ginawa ay dapat kahg magpakita ng was- 
tong kasipagan, — ang bulas ni Gerardo, — yaya. 
mang kayd naman ay binibigyan ko ng 
mabuting pabuya sa bawa't munti ninyong 
kilos. ^Nahan ngayon ang mga tabla? 

— Nangarian po sa gitna ng dawagan. 

— ^Knyo ba ay may martillo at mga pako? 

Mairobn po. 



64 AUKhLlO TOlENUNO 

Gawin na niny6ng madali ang leabaong. 

Samantalang ang mga tulisan ay tumupad 
sa kani-kanilang tungkuhn^ si Uerardo naman 
ay nakaupo sa batong pmagburulan ng bang< 
kay ni Qumtina, at kaniyang pinagniniiay ang 
laliat na mangyan . 

Doon, sa laot noong kaktlakilabot na katalii- 
mikan at dilim noong malalim na m^daiing araw^ 
sa Silong noong mga mataiaas at malalabay 
na kupang na nagsasabog ng masangsang na 
amoy bangkay at naglaiadlad ng hiwagang 
luksang iiiim, sa harapan noong mahgamgam 
na bangkay u\ Quintina, ay kaniyang inaala- 
ala ang maraming suy6 at lingap sa kaniya 
noong kaawa-awang babaying hindi nagsawa 
ng pagmamahal sa kaniya, sa haba ng kani> 
lang pagsasama, suyo at lingap n^ ginantihan 
niya Bg libak at bangis na natapos sa isang 
walang kasingiupit na kapaslangan. Dmaya ni 
ya ang lambing at pananalig noong k^awa- 
awang babayi, at ang lambing at pananahg 
na iyon ay siya niyang ginamut upang painu- 
min ng lason . .... , 

Samantalang pinagmamasdkh niya iyong 



ANii BUHOK Nl KSTKR ; 6; 

mukhaiig kangina lamanH ay larawan ng tuwa, 

nguni*t ngayon ay likha ng lungkot; iyong 

mga matang dating maam6, ngunit ngaypn 

ay nangakatirik; iyong mga labing pugad ng 

mataiamis na ngiti, kulay gumamela, nguni't 

ngayon ay mapuputla, nagsi-urong at bukas 

na anaki'y sumisigaw at na^p<pa£ibik, ang la- 

hat na iio ay nafibibigay ng kalagihn4agim na 

takot sa puso niyong ganifl. Dahil sa gayon 

ay siya'y dumukot sa lukbutan ng isang pan- 

yong munti, saka itinakip doon sa mukhang 

kaniyang kinatatakutan, upang makanlono sa 

kaniyang tingm. 

^ Pahbhasay*y tig^mak ng mga pilmg pabar.go 

ang panyo ni Gerardo^ kaya't^ pagkaladlad sa 

nmkha ng bangkay ay humalimuyak ang masa- 

rap na bangong maluwat nang nakukulong sa k^- 

niyang lukbutan. 

Naala-ala rin naman ni Gerardo sa mga ^an- 

daling iyon ang lahat na kapaslangang kaniyang 

ginawa laban kay Ruben, kapaslang nagtata- 

guyod sa kaniyang kaawa-awang pinsan ^a iba- 

baw ng isang bibitayan, baga ma't wala siyang 

muntng pakikialam sa mga kasaUnang ibinibin- 
i6 



66 AUKi^.UO lOl.ENlINO ^ 

tang sa kaniya. An^ luha panjj di kuniakati 
ni Kster na sa kaniya'y hindi na^^sawang lu 
mingap na parap;;; tunay na kapatid, at gayon 
din naman ang masaklap na hapis ng kaniyang 
amain, si kapitang Luis, iyong kahambal- 
hambal na nnatandang sa kaniya'y nag-alaga 
buhat pa ng -^iya'y sang^^ol, at nagpaaral sa 
kaniya sa Maynila at sa Amenka, hanggang sa 
siya*y nakapag-<3:lngeniero Agronomo». 

Ang lahat ng ito'y p^mmsanang bumugso sa 
kaniyang pag-iisip, kaya kulang lamang ay di 
siya mainis, kulang lamang ay di siya niaulol. 

Ang kaniyang malupit na puso ay tinlibian 
ng kakilakilabot na lagim. 

Para niyang nakikitang bumabangon sa libi 
ngan ang bangkay ng^ kaniyang ina at siya'y 
hinabatak at isinusumpa habang buhay. 

At ngayong pinagm.amasdanrtang bangkay ni 
Ouintina, baga ma't may takip na panyo ang 
mukha, ay para.niyang nakikitang kumikilos, 
para niyang nakikitang tumitindig, nag-aalab 
ang mata, bumubula ang bibig, itinuttiro niya 
ng kanang kamay at sum.isignw na; «Unason 
mo ako: riko'\' n^^i'hihi^ anli». 



Ai\(: 1UJ} lOK Kl KS'IhR .67 



Kinilabutan an^ kaniyan^ taksil na [)uso, at 
siya'y linagnat. 

— ^Yari na ba ahg kakaong?, — ang kaniyang 
nangangatal na tanong. 

— Yari na po.— ang sagot ni Dimas. 

— ^At ang hukay?, — ang kaniyang ulit. 

— Yari na rin po,— ani Simaron. 

— Dalhin ang kabaong sa tabi ng hukay. 

Ang mga inutusan ay tumupad. 

Kmalong ni Gerar.do ang bangkay ni Quinti- 
na, saka milagay sa loob ng kabao^ng. 

Datapuwa't, anak^'y parang pir»akahimakas, 
parang huling paalam doon sa kaawa-awan<4 
babaying hindi nagsawang nagmahal sa kani- 
ya habang buhay, ay hinawi ang buhok na su- 
mabog at tumakip sa kaniyang mukha, pi- 
nagmasdan sa maramot na liwanag na isinasa, 
bog ng malamlam na siga, saka marahang 
' hin^gkaii sa labi. 

Ewan kung ano ang nant^yari; ^ owan kung 
hindi pa lubos na namatay si Ouintina; ewan 
kung kaniyang naramdaman ajig ligamgam no. 
ong kaunaunahang halik na hindi niya . ki- 
nanitan kay Gerardo sa haba ng kanilang 



68 AURELiO TOLENTINO 

pagsasama; ewan kung ang masidhing bango 
ng panyong itinakip sa kaniyang mukba ay 
nakapagbigay ng; diwa sa bigla niyang pagka- 
matay; daiapwa*t ang buong kaiotohanan, pag- 
sayad sa mga labi ng mga labi ni Gerardo, 
paglagutok noong talimhagang halik, ay idinilat 
ng bangkay ang kaniyang malalim na matai 
tinitigan si Gerardo, niyakap sa liig at . . . «Sa* 
lamat»,— aniya. 

— |||Sus!!!,~ang malakas na sigaw ni Gerardo, 
at sa pagkabigla niya og takot, ay naipukol 
ang bangkay sa malayo at maliksing tumakbo. 
— ^Bakit po? — ang tanong ni Dimas. 

— Ako*y pinangdilatan at niyakap,— ang sagot 
ni Gerardo. 

Nangalisag ang buhok ng mga tulisan. 

— Ilagay ninyo siya sa kabaong at ibaon,— ang 
utos ni Gerardo. 

Ang mga inutusan ay hindi nagsikibo at hindi 
nagsitinag. 

— (fAn6 kayo?,— ang bulas ni Gerardo. 

— Kung kayo po ay natatakot, fay kami pa 
kaya?, — ang tugon ni Dimas. 

Ang magaling na lalaki ay napabiya: matuwid 



AN'G BUHOK Nl KSTER 69 

ang salitaniDimas. Gayorfpa n^ao ay hindi siya 
nagpahalata sa kaniyang pagkabi^o! 

— ^Sino?, — aniya, — Ako ang natatakot? |Ta- 
iaga kayong mg(4 duwag! Hali-kayo nto. 

Silang lahat ay nagsilapit sa bangkay. 

Sa malaking takot ni Gerardo, ay siya*y ki- 
niiabuian, nanglamig ang mga kamay at paa, 
at nangaial ang buong katawan. Subah't uparig 
huwag siyang matawag*^ng duwag, ay linaka- 
sang pilit ang kaniyang kalooban, kinalong at 
binuhat ang bangkay saka muling milagay sa 
loob ng kabaong, at ng inaabot niya sa kabi- 
ia nito ang takip, ay muling idinilat ng 
bangkay ang kaniyang mga mata, saka niya- 
kap sa hig si Gerardo, kasabay ng wikang, — 
«Salamat». 

— jjiSus!!!,— ang ialong maiakas na sigaw ni 
Gerardo sabay talon at takbo. Subali't ang 
bangkay ay hindi natanggal sa pagkaynkap sa 
kaniyang hig, at sa pagpupumiglas na makawala 
ni Gi^rdo, ang nasabing bangkay ay napalambi- 
tin sa kaniyang likuran. Si Gerardo ay nati- 
sod 3a isang bato at nadapa, kaya't siya*y 
kinubabaw ng bangkay, ai samantalang kinaka- 

*7 



19 AURELIO TOLEN TlNO 



lag sa kaniyang Ing yaong mahigpit na bisig, 
ay nannnig *niya ang malambing na sali- 
tang;— «Gerardo» Gerardo ko> <SaIamat». 

Ang lamig noong mga bisig at kamay na 
yumakap sa kaniyang Ing ay naramdaman ni- 
yang lumagos hanggang sa baibuturan ng ka- 
niyang mga buto. 

Silamai na lamang at sa kaniyang pagpupu. 
miglas ay naknwala dm#siya doon sa mahig- 
pit na yakap ng bangkay. Siya'y lumukso ng 
ubos lakas at lumayo- 

Pagdaka*y liningon ang bangkay na naiwan 
at ng makita niyang nakahandusay sa lupa ai 
walang tinag. ay tumawag. 

— Dimas, — aniya. 

— Po, — ang sagot nito sa malayo. 

Sila Dimas at ang mga kasama ay nangaroon 
na sa bungad ng landas na tungo'^sa Mag*asa^ 
wang Bato, at anyong magsipagtaanan. 

— Mga matalote!, — ang sigaw ni Gerardo, 
sabay bunot ng kaniyang revolver, saka dagling 
pinaroonan ang mga tulisan. 

— Babarilin ko ang aalis— ang kaniyang ka- 
gulat-guiat na banta. — -Halma't bumalik. 



AinG HUHOK NI ESTkR 71 



Sumunod sa kaniyang likuran ang mga tu- 
lisan, tmungo ang ban^kay. mabilis ahg lakad. 
Nguni*. samantalang sila*y napapalapit, ay du- 
madahan naman untiunti ang kanilang hakbang, 
hanggang sa nangapatigil noong may mga 
limang dipa na lamang ang kanuang layo. 

Silang lahat ay kinilabutan. Sa malaking 
takot ni Gerardo ay nangaiog ang mga tuhog 
at kumapag ang baba. Ang n>ga tulisan ay 
nangagkanlong at sumilip sa ibabaw ng balikat 
ui Gerardo, at silang lahat ay nginiki ng walang 
lagnat« 

Ang lahat ng mata*y parang ipinakd aa 
bangkay/ 

Ng mapagmasdan ni Gerarde na it©'y hin- 
di tumitinag, ay tinawag si Dimas. 

— Kunin mo siya,— tang kaniyang utos,— ^t 
ilagay mo sa kabaong. 

Dangan nga lamang at malaking lubha ang 
takoi ni Dimas kay Gerardo, kaya*t baga man 
di kayang tumupad sa utos, ay pinag-ubos ang 
lakas ng loob at marahang-marahan, parang 
nanunubok, ay lumapit sa bangkay. 

— jJNaku. Dius ko!, — aniya, samantalang 



72 AUkELIO lOLEiNTlNO 

uiniisod — jKatapusan ku na yata ngayon. 

Ng siya*y n^apalapit sa bangkay at anyong 
bvihitm, ay idin«lat nito ang kaniyang liiga 
mata, saka naupo at lumingos-lingos 

iMnisang umugong! Sila Gerardo at mga 
tulisan ay biglang sumabog at nagkalayo- 
layo. 

Ng si Gerardo ay pa^isaulan ng diwa, ay 
hinanap ang mga kasama. 

— ^^Hah kayx>, — an^ kaniyang sigaw. 

Sila*y nagtipon sa bungad ng landas. 

— Halina't arrng ilibing,— ani Gerardo. 

— Kahit na po ninyo kami barihn, ay tu- 
nay na hindi kami makasasama, ang sagot ni 
Dimas. 

— Hindi na nga po, — ang sangayon ng ibang 
tul.san. 

— (?Bakit? — ang tanong ni Gerardo, 

— iNaku! . . . jay nangyayapus pu ah! . .. 
saka , . . jSus mariosep! 

Si Gerardo man nga ay talagang hindi na 
ya mangyayaring lumapit pa sa bangkay; data- 
puwa*t lalo na namang hindi mangyayari ang iwan 
niyang hindi nababaon, sapagkatt kapag nagka- 



^ ANii BunoK rsii estp:r 7^ 

^ayon, at may ibano taono makakita sa hang- 
kay, ay Sipihian^ mataianyag ang lahat niyang 
kapaslangan. i.ilitaw na Inndi si Gloria ang na- 
maiay, kungdi si Qumtina. Lihtaw din naman 
na siya ang nagpaagaw kay Gloria at ipinana- 
kaw ang kaniyang mga hiyas at danriit, upang 
^bigay kay Qumtinang kaniyang kasi, at pag- 
nagkaiupit-lupit, at nakalaya sila Ruben at Glo- 
na. lalo't siya*y oakilala nito, at tinampal pa 
nga siya sa babay ni Dimas, ay sapihtang wa- 
lang ibang madadaganan kun^^di siya. si Gerardo, 
yayamang talagang s'ya ngang tunay ang may 
kagagawan ^a lahat ng kapaslangang nangyari. 
At sa gayon, bukod sa pa^^kapaagaw kay Glo- 
ria ay pananagutan pa niya ang buhay ni Quin- 
tina, at gayon din ang buhay ng estudianteng 
si Angel SoHman na namatay sa paghabol sa 
xnga tuhsan. 

Dahil sa lahat ng ito, ay pinag-ubos ni Gc- 
rardo ang lakas ng kaniyang loob. 

-— Aliti sa daiawa,— aniya sa sarih: — 6 s^ 
Quintina ay manaog sa libingan, 6 ako*y aak- 
yat sa bibitayan, Siya'y ililibing ko, mangyari 
na ang raangyari. 



71 AfiKKlJO TuLENriNO 



Saka siya matulin^; lumapit sa bangkay. 

Malayo pa si Gerardo, ay siya'y pinangdidila- 
^an na ni Quintina, at ikinak^^way'ang dalawang 
kamay, na lila warina siya*y tinatawag. 

Si Gerardo ay tumi^iil. Nangalisag ang kani- 
yang buhok, nangatog ang kaniyang mgatuhod 
muling kumapak ang baba at nangatal ang 
buong katawan. 

Tunay at si Gerardo, palibhasa^ pantas, ay 
hindi sumasampalataya sa mga kaululang kasa- 
bihan hinggil sa mga kaluluwang nagmumuho. 
Subali't sa lagay niyang iyon, sa gitna noong 
mapanglaw na gubat, madaling.araw na mala- 
llm. nagngingitngit ang dilim at walang ibang 
ilaw kungdi bukod tanging ang maramot na li- 
wanag noong sigang naghihingaloi at siya*y pi- 
nangdidilatan at kinakawayan ng isang bang- 
kay na nakalupagi sa lupa . . . . . iKakilakila 
bot nga naman! 

Datapuwa't ssTkabllS ng lahat ng ito, ay 
para niyang nakikitang nakatayo ang isang bi- 
brtayan, para niyang nararamdamang itinatali sa 
kaniy^inii liig ang walang awang lubid 

— iMangyan na ang mangyari, — aniya, 'saka 



ANG ]nJHOK Nl KSTKR 75 

sumujJod ria lumf<pit sa bangkay. 

— jGerardo! jGerardu ko!,— ar^g malalim ha 
tingi^ ni Ouirilina ' « 

Gayon pa man, si Gerardo ay huidi nag- 
alanganin, siya*y binuhat at dinala sa kabaon^. 

Si Gerardo ay niyakap na mahigpit ng bang- 
kay, saka s»ya hinagkan sa labi, 

Ant^ hahk na iyon ay Kasinfilami{j ng kama* 
tayan, at naramdamanK iumajJOS ni Gerardo 
han{j^arig sa kaibuiuran rig kaniyanu kalu- 
luwa- 

Ewan k»Jng sa kaniyang pauka^^i.iat, 6 sa 
malubhang lupu, ay bigla inyang s nakal sa lnj^ 
ang kaawa-awang bg^ngl^y, saka pinaudnnang 
ubo$5 lakas sa lo©b ng kabaong, saka piht na 
tinakpan at tinunotungan sa ibabaw. 

— Hah na kayo, — ang kaniyang sigaw sa mga 
kasama. 

Pagkakita ng; mga lulisan na ang bangkay 
ay na sa loob na ng kabaong, at ito ay nata- 
takpan na, at tinutungtungan pa sa ibabaw rii 
Gerardo, ay s ia y lumapit, kahit may dala ring 
takot. 

— libot ninyo sa akin ang martillo at mga 



76 A[Jk!-:(J T rOf.K\T[N() 

|)j1<o^ — anu utos ni Gerardo. 

— iGerardo! Gerardpn^^' sinta ko! Ako*y bag- 
kan n)o pang minsanl,— ang inalalinri na tinig 
ng bani^kay buliai sa loob ng kabaonfj. 

— iBika pu kaya nabuhay ah?, — -ang tanong 
ni D mas. 

— iUloi,~?mg saj^ot ni Gerardo. — Iluwag 
kaoo kum'bo. 

S. Gerardo ay naningkayod sa ibabaw ng ka- 
baof)g saka ipinako ang takip. Ang kalabog 
»'g mariillo ay nakakatugon ng kaham-hamba' 
na haiin»:^hinp ng bangkay na nasa lopb. 

Natapos naipako ang takip. 

— Ihulog ninyo sa hukay, — ang utos ni Ge- 
rardo. 

A"g "^g^ tulisan ay tumupad. 

Pagkahuiog ng kabaong sa libingan, ay ku- 
matog ang bangkax„sa Jpobi^_MLaJki!yL_s^^ 
at pilit binubuksan ang takip. 

— iGerardo ko!,— ang kakilakilabot na sigaw 
ng ban^kay. 

— Nabuhay nga po: ating iyahon, — ani Di- 
mas. 

^iy^'y init-apHn ni Gerardo ng matang mata- 



ANG BUHOK Nl ESTER 77 

)im, saka kinuha ang asarol at sinimulan ang 
pagtabon sa hukay. 

— iGerardol, — ang sigaw ng kaiwa-awarvg 
bangkay, samantalang siya'y linatabutian. — {Ge- 
rardu ko! {Ako'y hagkan rtiu pang minsant 
jMinsan lamang! {Mmsan na iamang, at saka 
inu na ako tabunan. . 

IMadudurog halos ang mga puso ng mga tuii- 
san sa malaking babag, datapuwa't si Gerardo^ 
pahbhasa'y malupit pang di hamak kay sa anga 
tulisan, ay hindi man lamang T>a. ulumihanan 
ang puso niyang taksil, at bagkos pa rgang 
pinagmadaiian ang pagtabon sa hukay. 

Natapos ang lahat. 

Sila Gerardo ai ang mga kasamang tulisan 
ay nagsialis na mabilis, dala ang balutang da- 
mit ni Quintina^ at sila'y nagsipagtuloy sa ba* 
iiay iif Dim^its-iMh^^inagtirahan kay^^ 



— Nabuhay na muli si Quintina, — aog anas 
ni Dimas sa mga kasama. 

— Marahii ay h ndi tinablan ng lason, — ang 
tugon ni Bagyo, 

— Lalo*t nahaiimuyakaA ng pabango ng pao- 
yd oi Seiyor Gerardo, — ang salo oi Pugot. 

19 



j3 



AUKELIO TOLENTINO 



— Talaga nga, — ang pasiya ni Simaron.— Ang 
pabmgo ay mabisang lunas sa mga hinihima- 
tay. 

Sapol noon ay wala nang tulisang dumalaw 
sa gubat n* Mag-asawang Bato. Sinasabi nil&ng 
naninirahan doon ang kaluluwa ni Quintina, at 
sa tuwing madaling araw na malalim ay inaawit 
diw ang kaniyang nasawing pag-ibig bay Ge- 
rardong pinag-ubusan niya ng lingap at pag- 
mamahal. 



i 



W*'mKf*'Oi!* i 



t« NlM* ViE»« \ 



KARANATANG V 



Lagaring Ginto 



«X» — 



Ang bahay na pinagtirahan kay Gloria ay 
ang kay, Dimas. Ang asawa nito, si Juana, ay 
gupit na lalaki, dahil sa madalas makasama 
ng mga tulisan, maging sa mga panghaharang 
at maging sa mga pagloloob sa mga bayan 
at nayon, 

Si Juana ay humigit 6 kumulang sa tatlong 
puong taong guiang, Maputi at kaisang kulay 
at hagway ni Gloria, nguni*t matigas ang hugis 
ng mukha; kaya*t bagay sa kaniya ang damit 
4alaki. 

Si Juana ay may lakas loob na di karaniwan 



8p AURELIO TOLENTIN O 

sa isang babayi^ Siyay nakiktsama sa mga 
lalaking tulism, walin^ kiui i mang pagaalapi- 
ap, at marami ang natatakot sa kaniya, dahil 
sa sinasabi nilang siya raw ay may malakas 
na anting-angtmg. 

Gaypn pa man^ k tbit si Juafia ay nanunu- 
lisan, ay siya'y may likas na magandang ka- 
looban» « at ang kan^yang kamay ay bindi pa 
nahihinapan ng kabit iisang patak na dugo. 

Bukod sa rito. si Juana ay masipag na lub* 
ha. Sa kaniyang kaingin ay siya'y nakapagta* 
nim ng tubd. ng mais^^ gabe, kamate, patola» 
bataw, sitawi ampalaya, sile, talong at iba pa; 
at palibhasa*y babayi, sa labi ng bahay ay may- 
roon pa siyang munting bakurang nagpapara- 
ngalanngibat ibang bulaklak, mga sampagita, 
kim >upo», i'ejandria at sari-sarmg sanfra* c seong 
dinidilig na paiagi. 

Siya'y may inaalagasiing mga kalapating tub6 
sa Hapon. Magandang lubha ang anyo ng 
mga ibong ito, salungat ang balahibong itimi 
buhat sa pun6 ng hig hanggang sa ulo, nguni t 
puti ang mukhai at tila waring nakasungaw 
doon sa salungat at mayabong na balahi- 



AmG BUHOK NI ESTER 8i 



bong nakapa-ikit na anaki'y ginintuang sinag. 

Ang mga kalapating ito ay tinatawag na '*pa- 
Ibmas mensageras/* sapagka*t nakapagdadala ng 
sulat. 

Kung si Dimas ay napatutungo sa alin mang 
bayan, ay siya*y nagdadala ng isa sa mga natu- 
rang kalapati, at kapag siya'y may ibig sabi- 
hin kay Juana, ay agad susulat ng mga ilang 
talata, itatali ang muntmg liham sa kaniyang 
paa, saka pawawalan. Ang kalapati ay magpa- 
pakatayog ng lipad, pagmamasdan buhat sa ita- 
as ang kaniyang kinalalagyati at palibhasa'y 
may matalas na aia«a at lubhang malayo ang 
abot ng tingin, ay sapilitang matatanawan niya 
ang bundok at pook na kaniyang tirahan. Pag- 
daka*y sasalibad «na kasing-blis ng palaso at^ 
uuwi sa kaniyang bahay. Pagkakita sa kan ya 
ni Juana, ay agad nang lalaf)ilan ng blaoig 
may palay. Pahbhasa'y maamo sa kaniya, ay 
kaniyang hahawakan at kakaiagin ang tali sa 
paa, upang makuha ang dala niyang hham. 

Malaking lubha ang tulong ng mga kalapating 
ito sa mag-asawang Dimas at Juana sa kariilang 
hanap-buhay. Sayang at ang hanap-buhay na 

20 



AURKLIO TOLKNTINO 



»to ay pawa!)fj panunulisan laman^. 

Naj;bubukang liwayway pa laman^, si * Juana 
ay namiiTiitas na ng sampagiiang tala^ang ilia- 
handojj; kay Gloria. tSa^^a ma*t mga liang araw 
pa iamar)g abg kanilang pagsasama, ewan kung 
bakit si Juana ay parang nagayuma ni Gloria: 
nagkaroon sa kaniya ng malakmg pitagan at di 
mahulilip na pagmamahal. 

Sa buhay ng tao ay talagang kung minsa'y 
may hiwagang damdamin. Nakatatagpo tayo ng 
taong kahit di natin kilala sa unang pagkakita 
natin sa |<aniya ay parang may lihim na lakas 
na nagtataguyod sa atin sa kaniyang piling, at 
ninanais nating siya*y maging kaibigang mataltk, 
upang makasama sa lahat ng sandali, masuyuan 
at mapagpasasaan ng saganang li^gap at pag- 
mamahal. Uayon din naman, may taong kahit 
hindi tayo ginagawan ng masama, ay tayo*y 
may mabigat na dugo sa kaniya, at siya*y atmg 
kinanmmuhian, kahi^t ano pa ntang suyo ang 
ihandog sa atin. 

Gayon ang nangyayari kay Juana tungkoj 
kay Gloria at kay Gerardo. Si Gloria ay ka- 
niyang minahal at kulang lamang ay sambahin 



ANG BUHOK Nl KSTER 83 

sapol pa ng kaniyang unan}^; nnakita, noong 
siya'y idaling na himatay sa kaniyang bahay; 
samantalang si Gerardo, ba^a ma^i sila*y bi. 
nibigyan ng salapi, at siya pa ang kamlang 
tanggulan sa lahat ng sakuna ay kanyang 
kmagagalitan ng lihim at halos di niya ibig 
makita, 

Kaginsa-ginsa, si Gioria'y siimusuray na nana- 
og at pinaroonan si Juana sa bakuran. Siya'y nang^ 
lalata, pang lubos at kulang lamang ay di mabwal. 

— ^Bakit pa pp kayo nanaog at hindi na la- 
mang ninyo ako tinawag^ — ang sisi ni Juana 
kay Gloria, samantalaHg siya'y inaalalayan at 
inihahatid sa isang malapit na bangko. 

—Salamat p6, — ang tugon ni Gloria, saka 
naupo. 

Si Gloria ay wamutlang lubha at nangaya"" 
yat sa loob ng tatlong araw lamang na pag- 
katira niya doon. 

— ^Alin po bang bundok itor, — ang kaniyang 
tanong. , 

— Ito po ay siyang tinatawag na bundok ng 

— ^;Kanino pong bahay ito? ], 



84 AUKhLK) lOl.ENllNO 

— Bahay ku p6, 

— ^^Sino p6 ang natjdaia sa akin dito? 

— Ipinagbawal sa akin an^ siya*y sabihin ko. 

— ^Sino po ang nagbawal? 

— hawal din po ang sabihin >ko su inyo kung 
sino ang nagbawal. 

Hindi nakakib6 si Gloria, at nagbuntong hi- 
ninga na lamang. 

Baoa ma*t nasabi nga nating sijuana ay may 
inabking pagmamahal kay Gloria, ay hindi rin 
sinabi ang mga hhim na ipinagbilin sa kaniya 
ni Dimas, dahil sa kaniyang takot na baka siya 
makagaliian. 

— Baka po ibig ninyong kumain ng agahan?^ 
— ang tanong ni Juana. ^ 

— Salamat po,— ang sagot ni Gloria. 

Kaginsa-ginsa y dumapo sa malapit ria bakod 
ang isang kalapating may nakataling sulat sa 
paa. "^ 

— Ang aking kalapati ay may dalang sulat. — 
ani Juana. 

Siya*y tumakbong kumuha ng bilaong may 
palay. Ang kalapati ay . agad dumapo sa bilao, 
sinambot siya ni Juana, saka kinalag ang sulat 



AnG BUHOK N1 ESThK 85 

sa paa at siya*y pinawalan. 

Si ijioria ay namangha. 

Binuksan ni Juana ang sulat: ito ay may la- 
mang tailonji salaping papel na ti^^daeialawang 
puofjg 'piso bawa't isa, at isa oanian ang may 
halagang limang puo, An^i mga salaping ito ay 
S'yang ibimgay ni Gerardo kay Driias at mga 
kasamang tulisan. 

Matapos niyang basahin ang sulat, ay ibini- 
gay kay Gloria, at binasa naman nito. 

— iSino pu ba ang Juanang nasasabi dito? — 
ang tanong ni Gloria. 

— Aku po. 

— jKayo!, — ang mangha ni Glona. 

— Ako nga po, — ang sagot na nakangiti n\ 
Juana. 

— ^Ang pagkaalam ku po,— ang patuloy ni 
Gloria, — ay ang pangalang Juana ay pangalang 
babayi. 

— Pangalaue/ nga [5ong baDayi: ibabayi pu, 
aku ah! 

— ^iKayu po? 

— Pagmasdan ninyo ang butas ng aking ta- 

inga. 
21 



86 AURfc.L10 IOlENUNO 

Lalo nang namangha si Gloria; may butas nga 
ang tainga ng kaniyang kaharap. 

— May kahirapan yatang paniwalaan ko ang... 

— ^lbig pu ba ninyong liiakita ngayon dm na 
ako*y kapuwa ninyo babayi? 

S^mantaiang nafj-i»usap ang dalawang ba- 
bayi, ay nagsasahtaan naman sa malapit na gu- 
bat si Gerardo at si Dimas. Sila bagyo, Pugot 
at Simaron ay pinaparoon nila sa kmalalagyan 
wi Kuben. 

— Huwag po kayong magtuloy, — ani Dimas. 

— <ftsakitr 

' — Baka pu sakahng siya'y mabinat. Siya po'y 
mahina pang lubps. 

— ^At ar)p an^i masakit sa lyo kung siya'y 
mabinat oirm? 

— Baka fc)u magaht si Juana. 

— Iieaw at si Juana ay kapuwa kayo naulol. 

At anyong susugod na tungo sa bahay, 
nguni*t si Dimas ay hurnarang. ^ 

— Huwag pu kayong magtuloy, — aniya. 

— labi, — ani Gerardo, sabay tulak kay Dimas, 
saka sumugod na tungo sa kaingin. Si Dimas 
ay sumunod sa kaniyang likurah. 



ANG BUHOK Nl ESTER 87 

Sa pagkakaupo ng dalawang babayi, ay slia*y 
nakataliked sa pinanggalmgan nila Gerardo at 
Dimas, kaya't hindi nila napansin ang kanilal^ 
pagdating. 

Ng stla*y malapit na, si Gloria*y siyang nau- 
nang nakarinig sa kanilang yabag, kaya't siya'y 
biglang lummgon, at pagkakita kay Gerardp ay 
napasigaw ng malakas, tumindig saka tumakbo 
ng ubos kaya, Siya*y hinabol ni Juana upang 
sakloiohan, nguni't bago siya inabutan, si Glo- 
ria ay naparapa at hmimatay. 

Siya*y kinandbng ni Juana. 

Si Gerardo at si Dimas ay nagsidalo. 

— Sinasabi ku na po sa inyong baka bimata- 
yin at mabinat, — ani Dimas. — ^^Ayan nakita na 
ninyo ngayon. 

— ^Juana ipanhik mo sa bahay,— ang utos 
ni Gerardo. 

Si Juana ay tumupad. 

Lumipas ang mga limang minuto bago humi. 
nga si Gloria, saka mulmg hinimatay. 

— Ako*y aalis na, — ani Gerardakay Dimas. — 
Siyasatin mo sana siyang mabuti. Huwag mong 
pabayaang makaiaanan dito, sapagka*t kapag iyan 



S6 AUkELIO rOLEN tino ^ 

ay nakauwi ng bayan, ay pakaasahan inong 
ikaw ay mabibitay. 

#-'liognan rao, — ang kaniyang idinukiohg: — 
ikaw ang siyang umagaw sa kaniya, sa makatwid 
ikaw ang siyanti nnananagot sa kamalayan nila 
Kulog at Angei Soiiman, sapa^ika^t ang mga ito 
ay nangamaiay dahil din nga sa pag agaw mo 
kay Glona. 

«Bukod sa rito, ay namatay d.n naman si 
Quintina. Tunay at ako ang siyang pumatay sa 
kfeiniya, nguni't ako'y mayaman, at madahng 
makahgtas sa lahat ng sa^utin: sa makatwid 
ay ikaw din ang siyang madadaganang sarili. 

«Mairon pa: sakahng si Gloria o kaya si 
Ruben ay makataanan dito. ay pakaasahan 
mong kayong lahat d:ito ay mahuhuH, at kapag 
nagkagayon ay mauungkat at HHtaw ha lahat 
ang inutang mong buhay sapoi pa noong una. 

«Subah't kung sila*y ingatan mong mabutt 
dito, ikaw ay yayaman, sapagka't ibibigay kiO 
sa iyo ang kalahati ng kayamanan ni Gloria, 
humigit-kumulang sa limang puong hbong piso 
at kayong magasawa ay ipagsasama ko sa 
Hap6n, upang kayo*y makapamayah ng tahimik 



AnG BUHOK Nl ESTKK 89 

at mapala habang buhay. 

— Waia na po kayolig aalalahanin, — ang sa- 
fcot ni Dimas. 

Dinukot ni Gerardo ang kalupi sa, kaniyang 
lukbutan, saka kumuha ng dalawang salaping 
papel na tiglilimang puon^ piso bawa't isa. 

— Nanio ang isang daang piso; — aniya.-- su- 
muyo kang mabuti sa akin, at pakaasahan mong 
ikaw ay yayaman. 

— Salamat po. 

— Kunm mo ang aking kabayo. 

Mahksing kinuha ni Dimas ang kabayo ni Ge- 
rardo sa gubat na kapilang pinanggalingan 
kangina. 

Samantalang si Dimas ay wala, ay sinisilip 
ni Gerardo si Gleria sa butas ng dmgdihg. 

-— Hmdi nga malayong mamatay, — aniya sa 
sarili. — Tatatlong araw pa, ay kakalahati .^^nr 
halos ang natitira sa kaniyang dating panga- 
ngatawan. 

Di nalaon at dumating si Dimats, dala ang 
kabayo. 

Si Gerardo ay sumakay at matuling umuwi 

sa bayan. , 

22 



90 AUkELIO TOLENTINO 

Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad 
nang sumalubong ang ^mag-amang |capitang 
Luis at Ester. ^ 

— ^Ano ang lagay ng lakad nio?,— ang sabay 
nilang tanong. 

— Linibot ko ang lahat ng gubat at bundok; 
nguni't wala akong liahagilap na kaunti mang 
balita hinggil sa nangyaring batgay. Gayon pa 
man, ay hindi malayong matagpuan ko si Ru- 
ben, sapagka'i ako^y may taong kinausap, taong 
nakakikiiala sa niga tulisang namumugad d>yan 
sa mga bundok na karatig, at ang taong ito ay 
siyang tutulong sa akin sa paghanap kay 
Ruben. 

^Hanapin mo siya sanang mabuti. — ang sa^ 
got ng matanda. 

— Ako po*y hagkakaiiangan ng salapi. 

- — ^^Kahit magkano ang ibigin mo. 

—Dalawang libong piso pb lamang. 

— Ester, bigyan mo ng dalawang libong pisp 
si Gerardo. ^Kailan ka ba aalis? 

^Bukas po. 

— ^Kailan ang balik mo? 

— Ewan po, nguni't hindi ako maglulubay 



ANG BUHOK Nl ESTER 91 

♦ . ' 

han^gang di ko matagpuan ang pinsan kong 
si Rnben. 

— Ganoon nga sana: ngayon ko maktkita ahg 
tunay na luiong mo sa akin 

Bmigyan ni Kser si Gerardo ng dalawang 
libong pisong salapin^i papeh 

Si GerarHo ay nanao-i at tumungo naman sa 
bahay ni Da. Mereed^s Laksamana. Uo ay ina- 
butan niyang tumatangis. 

— Amang,— anang matanda, — ^ano na baga 
ang ^atita mo? 

— Bahia ko pong uin^ialingawngaw, ay inagaw 
daw po ni Ruben si Gloria. 

-.^Gayon nga. 

— At pinipiUt daw pong gawan ng di marapat 
doon sa Sangang Daan at ng si Gloria ay 
ayaw pumayag, ay pinatay tuloy sa paraimag- 
ikan ng lason. 

— Gayoh nga ang sabi ng Fiscal, at napulot 
dbon ng mga may kapangyanhan ang kabiyak 
ng hikaw niyang tinampukan ng malaking ba- 
tong bnlyante, at gayon din ang panyong mun- 
ting ginamit niya noong gabi ng ^ayawan. Ipi- 
nakilalk nila sa akin sa hukiiman. 



^ 



AUKELIO TOLENTINO 



— ^Nakilala po ba ninyo? 

— Oo, bungso, nakilala ko, at iyon ngang tu- 
nay ang hikaw at panyo ng aking anak,— anang 
matandai saka tumangis. 

— Huwag pc kayong mamanglaw,— ang payo 

ni Gerardo.— Ipaghiganii po natin ang inyong 

anaki 

— Ipaghihiganti ko nga/ kahit minsang maubos 

i 
ang lahat kong yaman. Hindi liningon ni Ruben 

ang laki ng pagmamahal ko sa kaniya, at lina- 

pasungan ng gayon ang aking anak. 

•— Kahit po si Ruben ay pinsan ko, nguni*t 
sa giiiawa niyang ito, ay ako ang kauna una. 
han niyang kalaban. Pakaasahan po ninyong 
siya'y aakyai sa bibiiayan. Siya'y hahanapm 
ko kahit saan at hindi ako maglulubay hang* 
gan^i hindi ko siya maipadakip. 

— Salamat sa iyo, bungso, at ako naman ay 
tutulong sa lahat mong kailangan, ibig ko la 
mang sanang makiia kahit ang mga buto man 
lamang ng aking anak. Pakibalitaan mo kung 
saan siya ibinaon. 

— Makikita po ninyong di sasala ang mga bu- 
to ni Gloria, at gayon din makikita ninyong aak- 



- ANG RUHOK Nl ESTER 95 

ya*r sa bibitayan si Kuben. Linilibot ko po sing 
lahai ng ^^ubat at bundok, ai binibigyan ko ng 
salapi anu taong may pai^katulisan, upang 
ako'y tulungang huniane^p kay Ruben. 

— ^*B »ka, amang. nagkakailangan ka ng salapit 
ngayon? Huwa{> kan{j mahiya at magtapat ka. 

— Na{i>kakailangan nga po sana ako lig kaun- 
ti, nguni*t pabayaan^ na nmyo at ako na ang 
bahalang . * . . 

— jAba, hihdi ganoon! Napapa^^od ka na'i 
lahat, at ^ikaw pa ba ang gugu^ol sa mga /. . . 
Hindi mangyayari ang gayon, ^Magkano ba ang 
iyong kailangan? 

— Dalawang libong piso po lamang. 

— Rakaunti pala naman, — anang matanda, tu- 
ioy pasok sa silid. 

^Malakas na paghahanap ito,— ani Gerardo 
sa sarili. 

— Nanto ang dalawang libong piso. — anang 
matahdang kalalabas sa silid, samantalang inta. 
abot kay Gerardo ang dalawang balutang sa- 
(aping papel. ;; 

— Makita ko lamang na mapaakyat mo sa 
bibitayan ang pumatay kay Gloria, ay ikaw 

23 



Q4 AURiiLIO TOLEN 1 INO 

ay ibibilang kong parang tunay na anak, at ipa- 
niamana ko sa iyo ang lahat kong kayamanan 
batid nio nang ako*y walang kamaganak isa man 
dito sa sangsinukuban. 

Si Gerardo ay parang napaakyat sa langit: 
para na niyang nakikitang sumisikat ang araw 
ng kaniyang maligayaog kapalaran. 

Ang elagari» ni Gerardo ay talagang mataltm 
at mapalad. Kung kaniyang batakin sa dako 
ni kapitang Luis ay nakatatastas ng ginto, at 
kung kaniya naman itulak sa dako ni Da. Mer- 
eedes^ ay ginto rin ang natatastas. 

;Napakamapalad na lalaki iyan! 





rf f 1 f I f I f 



KABANArANG VI 



Si Juana At Ang Kaniyang 
Kalapati 



:4:X» 

Kailaiigang dalawin natin si Ruben sa gubat 
na kaniyang kinaroroonan. 

Si Kuben ay na sa isang mayabong na gu- 
batt sa kabiia ng bundok ng Irig na kinaroroo- 
nan ni Gloria* Dodn ay may isang dampa. Ang 
layo ni Ruben kay Gloria ay lakarmg mga tatlo 
o apat na oras iamang, nguni't sila'y hindi nag- 
kaka-aiam. 

Ang gubat na kinaroroonan ni- Ruben ay 
mahirap na totoong suuUn, hindi lamang dahil 
sa ito'y na sa isang mataas at matarik na 
gulod, na kung aakyatin ay kailangan pang ma' 



96 AUKELIO TULENTLNp 



ngunyapit sa mga bato at mga ugat^ ng ksihoy 
na nag-sius)i sa lupa sa kadadaluydoy ng uUng 
buhat sa itaas ay nagtutumuhn at parang hi- 
nahagad na nananaog doon^sa mapanganib na 
talabisbis, kungdi pa naman dahil sa ang ki- 
nalalagyan ni Ruben ay nasa kalagitnaan ng isang 
masii.sing kasukalang pinamumuluputan ng la- 
long matatanda ai matiiinik na palasan at yantok 
na may tigdadalawang puo, ligtatadong puo 6 
tighlimang puong dipa ang haba ng bawuVt isa. 

Upang mapaj;jwari Jkung sa gubat na iyon 
ay wala ngayong ibang talampakang nakatatapak 
kungdi bukod tanging ang sa mga tulisang 
kasama ni Dimas, ay sukat nang ibalita lamang 
na doo'y may mga malalaking kahoy na kung 
tig-ilang daan taon na ang gulang, mga giho, 
mga apitong, mga asana at iba't iba pang kahoy 
na nagpapalaluan ng taas» mga yakaping tatlo, 
apat 6 lima katao bawa't isa,mga kahoy na hind^ 
natatagpuan ng mga masisipag na taong bundok» 
baga ma*t mga lubhang mahalaga, dahil sa ta- 
lagang hindi mangatuklasan ng kanilang mata- 
lalas na inata at pangahas na talampakan. 

S» isai)|j kahoy na niataas ay mby nialinis at. 



AlmG hUHOK NI ESTKR 97 



hubog kandilang puno. yakaping isa katao, ay 
doon ismalampak si Ruben, at sa kabila ng pun6 
ay si^*y kinabiian ng talikalang ^gnllete» sa 
magk^bilang paa, alinsunod sa utos ni* Gerardo 
kay D.mas. 

Sa tabi ni Ruben ay nangakalupagi sa lupa 
sila Bagyo, Simaron, Pugot at Kidlat, at sila'y 
nagsusugalan ng «rebeeino». 

Sa p'igUasaiarnpak rii Kuben sa puno ng kahoy 
ay binubulay-bulay ang lahat na nangyari. An- 
hin man niyang siyasatin/ sa kaniyang pag-iisip 
ang panahong lumipas, ay wala siyang mahagilap 
na sukat bagang magmg sanhi ifg kaniyang 
pagkapanganyaya. Wala siyang ginawan ng di 
marapat sino pa nrran sa silong ng langu, ai 
bagkos kasundo niyang lahat ang mg^a mayaya' 
man at dukha, mga pantas at mangmang, at 
wala siyang kSaJii niaging sa kaniyang bayan at 
maging sa ibang lalawigan, bukod sa wala rin 
siyang kapang-agaw sa kaniyang sinisinta at 
pinakamimithing Gioria. 

Si Ruben ay isang lalaking may likas na ta- 

pang at pusong matatag sa lahat ng ligalig' 

Datapuwa't sanhi marahil sa malaking pagod 
■ 24 . • 



9^ AUKhLR) TOLENllNO 



at hirap na kaniyang dinanas baoo nakarating 
sa gubat na lyon/dahrl sa siya'y hindi nakatulog 
at haloshindi nakakain sa loob ng tatlong araw 
na lumipas, buhat ng siya*y bihagin ng mga 
tulisan, kaya siya'y inapoy ng lagnat at naram' 
daman niyang masakit ang kaniyang buong ka- 
tawaw. 

— Mga kaibigan, — aniya sa mga nagsusuga- 
lang tulisan. — ^Nahan ang sinasabi ninyong Dr 
mas na inyong pamuriuan dito? 

— ^Bakit ka nagdaraya? ^ha?, — ani Bagyo kay 
Simaron, at hindi man lamang pinansin ang 
kaawa-awang Ruben. — Kangina ay ^renuneiado» 
ka sa bastos, saka ngayon ay mayroon kang 
idinadagang .alas na bastos sa akin..... 

— Bulaan ka, — ang tugon ni Simaron. 

— ^^Bulaan ako?,— ang tugon ni Bagyo. — Ang 
mga basas na ito ang siyang magsabi kung 
ako nga ay siyang bulaan. 

Saka itinihiya at kinadkad ang mga bara- 
hang nakataob sa kaniyang harapan. 

-Mga kaibigan, — ang ulit ni Ruben. — ^Saan 
naroon ang sinasabi ninyong Dimas? 

— Dito ay bastos ang sugalan. nguni't ang 



AnG BUHOK N1 ESTkK 99 

isinugal mo ay alas na kopasi— ani Bagyo kay 
Simaron. 

— Hindi nanggaling sa akin ang alas na ko- 
pas na lyan, — an^ sagot ni Simaron. 

— :Mga kaibigan, — -ang ikatlong tawag ni Ru. 
ben. — Itinanong kd sa inyo kung saan naro- 
on ang inyong pamunuan. 

— Kung di galmg sa iyo ang alas na kopas 
na lyan, ^ay saan kaya manggagaling?, — ^ang 
ulit ni Bagyo kay Simaron 

— Mga kaibigan,— ang ikapat na tawag ni 
Ruben. — Itinatanong ko kung . . . . . 

Biglang tumindig si Pugot, binunot sa pa- 
migkis ang kaniyang talibong, saka dioaluheng 
ang kaawa-awang si Ruben. 

— jLoko!, — aniya. jPipitasin ko ang ulu rnu ah! 
Biglang lumitaw si Juana, at linapad sa hko^ 

si Pugot. ' 

— iUlol!, — aniya.—^Baka ikaw ay siyang pu* 
gutan ko ng ulo? 

— |Naku1, — ang tugon ni Pugot. — jDuraating 
ang generala! 

Saka siya lumayo kay Ruben at bumalik pa 
humarap sa sugalan. 



loo AURia.lO TOLENTINO ' -, 

Si Juana ay lumapit kay Ruben. 

— Kayu na po ang bahalang magpaumanhin sa 
kanilang kapaslangan. lyan po ay hindi mga 
lao: nangag-balat-kayong tao temang, nguni*t 
mga hayop na t.unay/ 

Namangha si Ruben. Inisip niyang sa guba^ 
man pala ay may marangal d\tw damdamin, 

Dniukot ni Juana sa kaniyang lukbutan ang 
isang munimg susi, at binuksan ang mga ga- 
lang ng •*gnllete« sa magkabilang paa, ni Ru- 
ben saka inalis. 

— Ako'y mutusan ni Dimas dito,— aniya kay 
Kuben, — upang kayo ay alisan ko ng gapes sa 
paa, at matra na lamang ang talikala sa in 
yong mga kamay. Kayo po ay maaaring luma- 
kad-lakad sa tabi nitong dampa, ngunit huwag 
humiyit sasainpong dipa, sapagka*t kayo'y baba 
rihn ng mga bantay. 

— Narinig na ninyo,~ang baling ni Juana sa 
mga tuhsan. — Kapag siya'y lumayo sa dampa 
ng mahigit sa sampung dipa ay siya'y inyong 
banlin. Gayon pa man, ay ipinagbiling mahig- 
p^t ni Dimas, na huwag ninyo siyang saktan 
huwag ahmurahin, at huwag man lamang kau- 





// 

ANG BUHOK Nl ESTER loi 

apm. Adg^ hindi tutupad sa gayon ay pupugu- 
ijit\ daw niya ng ulo. 
«^Narinig ba ninryo? 

— Opo, mong Juan, — ang tukso ni Kidlat. 

I ■■' 

— Sumugal ka, — ang sabi ni Pugot. 

— Huwag po ninyong ikagalit, — ani Ruben 
kay Juana, — jmaari po bang malaman ko lamang / 
kung sino kayo? 

— Ako po ay isa sa mga tuhsandito: ang pa- 
ngalan ko po ay Juan, — ang tugon ni Juana. 

— Mang Juan,— ang patuloy ni Kuben, — malaki 
pong lubha ang utang na loob ko sa inyo, 
dahil sa ako'y inyong inalis sa pagkasalampak 
sa puno ng kahoy. Sasapit po ang araw na 
ako'y makagaganti rin sa gawa ninyong magaling 
sa akin. Subatt't lalong nialaki anf[ utang n^^ 
aking kikilalanin, kung masasabi oinyosa akm 
ang dahilan ng pa^dakip ninyo sa akin at pag* 
pigil sa akin dito sa gubat, 

— Sa ngayon po,— ang sagot ni Juana, — ay 
hindi pa maaririg inyong malaman ang bagay na 
iyan: sa ibang araw marahil ay malalaman ninyo. . 

— ;Ka)o po baga ay umu-uwi sa bayanr 

— Bihi-bihira po. ^ 

25 [ 



102 AUKHLIO TOlEN IINO 

— ^Ano po ang balita ninyo hinggil kay 
Gloria? 

— Hindi ko po siya nakikilala. 

— ^Kailan ko kaya po nnaarmg malaman ang 
saihi ng kalagayan ko dito? 

— liuwa^i po kayong magianong ng hinggil sa 
/ kalagayan ninyo diio, sapagda't sayang lamang, 
bawal at walang magsasabi sa inyo sino pa 
man. Gayon pa man ay huwag kayong mag- 
ala-ala, at kayo*y hindi mapapanganyaya dito. 
Kammg dalawa ni Dimas ay siyang nana- 
nagoi sa inyoiig buhay. Sa tuwmg ikatJong araw 
ay ako'y dadalaw dito, upang masabi ninyo sa 
akin kung ano ^ng ibig ninyong kanin, at gayon 
din, kung may ginagawang hindi marapat itong 
n\g^ nagbabantay sa iyo. 

«SapagWa*t nabalitaan kon^ kayo'y linalagnat, 
kaya't ako*y nat;dala ngayon ng •*qjjinina*'. 

<cjBakod sa riio, ay^dmalhan ko rin naman 
kayo ng adobong manok, tapang usa at jklog 
ng bayawak. Ayon po sa bakol ai kayo na 
ang bahaUi sa lahat ng iyan. Kahit ano pa 
man ai g ii.yenti kailangan, ay sabhm ninyo 
sa ak'n ngayon, ai akei*y naiaialagang sumii) 6* 



AnG BUHOK N1 ESTKK 103 

Si Juana ay nagpaalain at umalis, 

Baga maU na sa malaking kapanganiban ang 
buhay ni Kuben, ay siya'y hinatdan ng mala- 
king kasayahan ng mga sahta ni Juana. Ina- 
kala niyang darating ang araw na siyary ma- 
kauuwi pa sa bayan, at doo'y malalaman niya 
ang lahat ng nangyari. Smibulan siya ng pag- 
asang hindi pa nataiapos ang buhay, at maki- 
kita pa niyang muh si Gloriang mithi ng ka- 
niyang mfa nais. 

Gayon pa man, ikatlong araw buhat noon, 
ay bumigat na inbiia ang kiny^ii:! dinaranuiam 
na sakit. Siya'y ayaw hiwalayan ng pangiki,^ 
at siya*y naratay sa dampa. Dahil sa gayon, 
ng siya'y muhng dalawin ni Juana, ay nagtaka na 
lamang ng makiiang si Ruben ay nangayayat 
na lubha at inaapoy ng lagnat. 

Palibhasa*y .^i Juana'y marunong manggamot, 
gamot gubar, kaya. ^i Ruben ay t4napalan 
niya ng kung ano anong dahon ng kahoy at 
pinainom ng mga imagang mga ugat ng baging, 
saka niya tinanuran gabi't araw at lihihngap ng 
buong pitagaii ai paj>mamahaL 

Subali't hindi si Ruben lamang ang siyang 



104 AUKELIO TOlENIINO 



siniyasat ni Juana. Lumulubha rin ang sakit 
na dinaramdam ni Gloria, at gaya rin ni Rubem 
ay kaniyang ginagamot at pmagpupuyatati. 

Kaya gayon na lamang ang laki ng pagod ni 
Juaiia. Siyay palipat-Iipat sa dalawang may sa- 
kit na nagkakalayo. Ang kaniyang gawing pa- 
nunulisan ay nahaiinhan ng malingap na pang- 
gagamot: ang babaying tulisdn ay naging «ma* 
dre de caridad>. 

Dalawang buwan niyang inalagaan ang da- 
iawang may sakit sa bingit ng kamatayan. 

Sa loob ng nasabing panahon ay bindi niya 
pinahintulutang si Gerardp'y malapit kay Glo. 
iia kahit mmsan. Nagaalaala siyang baka ma* 
binat ang kaawaawang babayi. 

Isang hatmg-gabi si Kuben ay tinatanuran 
ni Juana. 

— Mang Juan, — ani Kuben,— marami nang lub- 
ha ang utang na loob ko sa inyo, at dinaram- 
dam kong hindi na yata ako makapagb^bayad: 
ako'y mamamatay sa madaling panahon. 

— ^Bakit po?, — ang tanong ni Juana. 

— Ako'y doktor sa panggagamot, batid na nga 
ninyo marahil, kaya nalalaman kong baga 



^ AN(i BUHOK Nl ESTER 105 

ma*t malaki ang inyong pagiingap ay ako'y 
hindi ninyo mapagagaling. 

— Doktor pu pala kayo, ^ay bakit di ninyo sa- 
bihin sa akin kung ano ang gamot na kaila- 
ngan at kung papaano ang nararapat kong ga- 
wio? 

— Wala rito sa gubat ang gamot na kaila- 
ngan ko: na sa bayan. 

— Ituro po ninyo sa akin, at kukuntn ko, ka- 
hit saun pa man naroon. 

— ^Makapagdadala baga kayo ng ''reeeta" sa 
bo|ika? 

—^Bakit po hindi? 

Si Juana ay dumukot agad sa kaniyang luk- 
butan ng isang pilas na katatas at isang lapis, 
saka ibmigay kay Ruben. 

Inisip ni Ruben ang mag-*'receta*' at ipadala 

sa bayan, una*y dahil sa talagang maiaki ang 

nais niyang siya'y gumaling, at ikalawa*y dahil 

sa inaakala niyang siya*y hihahanap^sa bayan, 

at pagkakita ng botikaryo sa kaniyang pirma ay 

di 1sasa)ang ipagbibigay alam agad sa kaniyang 

amd at kay Esier, kungdi kaya sa mga may 

kapangyarihan, at sa gayon ay susundan nila 
26 



io6 AURELIO TOLKNTINO 

ng lihim si Juana sa pa^ uwi sa gubat, at sa 
papagayong paraan ay sapilitang nnatutuklasan 
nila ang kaniyang kinaroroonan. 

Natapes ang *'receta • at pinirmahan ng ka 
niyang pangalari sa ibaba. 

Hindi man lamang gunigunihin ng kaawa- 
awang si Juana ang malaking kapanganibang 
^^utunguhin niya, dahil sa nais niysng makaga- 
wa ng magahng sa isang may sakit. Siya*y 
umuwi sa kaniyang kaingin. humuli ng isang ka 
lapati, sinakyan ang kaniyang kabayo at tumu- 
ngo sa bayan, dala ang '*receta** ni Ruben. 

Nagkataong na sa botika ang Piskal sa lala 
wigan, sapagka't kaibigan niya ang botikario 
doon. 

Si Juana ay pumasok at ibinigay ang •*receta' 
ng di nagsahta kahit ano pa man. 

Pagkakiia ng botikano sa pirma ni Ruben, ay 
kinindatan ng hhim ang Piskal. lto*y lumapit 
sa kaniya, at pagkita sa nasabing pirma, ay 
inanasan ang botikario, saka umalis. 

— Hintayin po ninyo ang gamot at gagawin 
ko pa, — anang botikario kay Juana. 

Si Juana ay naupo sa isang bangko at nag- 



AinG kUUOK J^I ESTkR 107 



h may. 

Anjj Piskal ay naj>madalmjj nagtulo'y sa 
bahay ng Hues de paz at hummgi ng isan^^: 
utos sa pajipapadakip sa laony may dalang 
**receia ' ni Ruben. Pat^katapos ng utos ay di-^ 
nala naman niya sa Presidenie Munieipal, hu- 
mingi ng dalawang polieia at ipiiadakip si 
^uan'a. 

tSago lumabas si Juana sa botiea, ay iki- 
numpas ang kaniyang mga kamay, na tila wa 
ring siya*y pipi, at ipinahalata sa kani)an{j mga 
kilos, na hihihmgi £mg gamot na kaniyang 
binili. 

— ^^lbigay ninyo, — anang Piskal sa boiieario. 

Ibinigay nga niio kay Juana ang gamot» 
matapos bayaran ang naging halaga, saka su' 
mamang malubay sa mga polisyang sa kaniya'y 
dumakip. 

Si Juana*y piniit sa bilangguan ng Presiden- 
eia Munieipal 

Sinamantala ni Juana ang pag-uusap ng iihim 
:ng Piskal at ng Hues de paz, kumuha sa kani- 
yang lukbutan ng isang iapis at isang pilas na 
kalatas, at sumulat ng nanito: 



io8 AUkELIO tolentino 

riMii \\ \ ^mmmtmmmmmmmmmmmmm^ammmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmm 

/'Ako'y nabibilanggo 'sa Presid^nsia 
* Munisipal ng 
•*bf*yang X. 
**Juana. 

Itinali ang sulat sa paa ng kaniyang kala- 
paei, saka pinawalan. Tanghaling lapat ng ito*y 
mangyari. 

Iniharap si Juana sa Hues de Pas, at siya'y 
tinanong ng Pi^skal ng ganito: 

— ^Ano po ang inyong pangalan? 

Sijuana ay hindi sumagot. 

— Itinatanong po nila kung ano ang inyong 
pangalan, — ang ulit ng Hues de Pas. 

Nagkandidilat ang mga mata ni JuaDa. at 
ipinakilalang t.la waring siya'y baliw. 

— Baka kaya siya*y bingi, — ang $ali ng Pre 
sidente Munisipal *_ 

— ^Anu po ang inyong pangalan?,*— ang sigaw 
ng Piskal. 

— La la la la la . . . . — ang sagot ni Juana. 

— Pipi pala e. — anang Hues de pas. 

— Nagpipipi-pipihan lamang, — ang pasiya r»g 
Piska!. 

Sari-saring bagay ang itinanong kay Juana 



ANG BUHOK Nl ESTtiK 109 



maging sa salita at maging sa kumpas ng ka- 
may, ay pinakikialaman nilang piiit kung saan 
siya nange^aiing; subali't sa mga pagkumpas 
ng kamay ni Juana ay wala siiang natanio kaun* 
ti man. 

— Hindi mangyayaring tayo*y kaniyang ulu" 
lin,— anang Piskal. — Ang damdam ko*y niagpipi- 
pi pipihan lamang. 

Si Jilafia'y muling piniit sa bilangguan, at sa- 
mantala^ sumusulat ang Piskal sa tsang maniE- 
gamot upang humarap sa Presidensia Muni- 
sipal, at siyasatin ang bilanggo kung tunay 
ngang pipi. 

Nagkataong iang manggagamot ay na sg 
ibang bayan, kaya't hindt agad nakarattng. 

Ang kalapating pinawaian ni Juana, sa loob 
n{^ sandalt, ay nakauwt sa kaniyang bahay. Pag- 
kakita ni Dimas sa ibon, ay dagling linapitan 
ng bilaong may palay. Ang kalapati ayjumapit 
kay Dimas, hinuli at ktnaiag ang sulat na nakata- 
li sa kaniyang paa, saka bintsa. 

Pagdaka*y tinawag sitTiktik at ipinakuha ang 
baril, samantalang iptnamaoiaiwang naman niya 

ang kaniyang rebolber at pinapasan ang ka 

27 



iio AUKhLlO rULENTlNO 

niyang banl na *'Keniington**, Silan{j dalawa 
< ni Tiktik ay sumakay sa kanikanilang kabayo» 
saka isinama sila Smiaron, Pugot at Kidlat. 

Naiwan si Ruhawi kay Gloria, at si Ba^yo 
kay Ruben. 

Sila'y dumatin^ sa bayang X noong kasaluku- 
yang sinisiyasat ng mang^a^amot sa Presiden- 
sia Munisipal ang dila ni Juana, upang maJaraan 
kung tunay nga siyang pipi. 

Sinalakay nila Dimas at kasarnang tulisan ang 

Presdensia, inagaw si Juana, dinala ang mga 

baril at damit polisyang inabutan nila doon 

nagpaputok ng tigalawa bawa't isa, at paglabas 

.sa lansangan, si Juana ay sumigaw ng malakast 

— Salamat sa inyong mga baril at damit, — 

•aniya. 

V— jSinasabi ku na riga*t hindi pipi e!,— anang 
Piskal. 



l'* WmL* w&'* ' *«■< • 






«HSi 



KABANATANG \TI 



Limang Libong Piso Sa 
Isang Buhok 

Gumaiing na ang oiga sugat ni Osear. Ka- 
salukuyang na nanaguli ang dating lakas n£ kani; 
yang katawan. 

Siya'y dinalaw ni Ester. 

— jPapaano nga si Kuben?— ang kaniyang 
tanong. 

— Huwag mo siyang alalahanin, at hind^ 
•^maaano: siya^y aking ihligtas. 

- — Hindi raw maaano! Matunog na ipinamama- 
rali ng Piskai, at gayon dm si D.a Mereedes, na 
hindi raw sila magluiubay hanggang hmdi ma 
dakrp at ^ rp.aipabitay si Ruben, 



112 AUR|lL10 TOLExNTINO 

— Sinungaling sila,— ang matatag na tugon ni 
Osear.— Si Ruben ay ililigias ko. 

— Osear, — ang salo ni Ester, — tandaan mo 
itong ai<ing sasabihm. Ang oras na makiiakong 
pumanhik si Ruben sa bibitayan, ang oras na 
iyon ay siyang oras na tinanguan kong kama. 
tayan. Hindi man^yayaring tanawm kong naka- 
pako sa marangal na pamagat naming Gats^lian 
ang **lNRr* ng kasalanang nang-agaw^ng babayi/ 
namilit, lumason, at puniatay sa isang babaying 
ayaw pumayag sa pitang mahalay. 

— ^Bakit?, — ang tanong ni Osear. — ^Naniniwa. 
la ka bang ginawa ni Ruben ang lahat na iyanp 

— Ewan nga baga, — ang tugon ni Ebter, — 
nguni'i iyan ang sinasabi ng lahat ng tao. 

— Lititaw din ang katotohanan pagsipot ni 
Ruben, — ang hula ni Osear. 

—^Ano na baga ang balita mo sa kstniya? 
^Saan liya naroon? 

— Ewan, nguni*t asahan mong siya^y aking 
matutukiasan. 

— iSa papaanong paraan? 

— Heto, — ani Osear, saka ipinabaaa kay Ester 
ang isang pahayagang may balitang ganito: 



AnG «UfJOK NI .liSThR (13 



28 



^LIMANG I.IBONG PISO 
«Noong kinagabihan ng ika 7 ng 
<hulin{; Julio, sa sayawan^ itinatag sa 
«bahay ni kapiiang Luis sa bayang X. 
«ng lalawigang Y. ang Doetor Rub^n 
eGatsaUan ay may isangpanyong pu- 
<ting nakalagay sa kaniyang lukbutan 
-esa tapat ngdibdib, panyong may da- 
«lawang titik na kapuwa pang-unahan, 
«ng paitgalan at apelhdo ng tnay ari 
^Ang panyong iyon ay nakatupi, ai 
>may lamang isang buhok na babayi 
-«sa loob- 

, eAlinsunod sa b^lita, ang panyo at 
<buhok ria nabanggi t ay nahulog sa 
<daan noong gabing si Doetor Ruben 
4:ay umalis. 

<S»no man ang nakapulot ng nasa- 
€bing panyo at buhok ay maaari m- 
«yang iharap dini sa pasulatan, at baba- 
^yaran namin ng liniang libong p iso 
<matapos kilalanin ng tunay na may 
<arv na iyan nga ang totoong panyo 
eat buhok na nawala. 



y^ 



1.4 AUhKLIO lOLKNTINO 



mlm 



«Anjj *1imang libong pison^i*' gan- 
, «ting-pala ay nahahanda sa iahat ng 
4:oras dini sa aming pasulatan. 

\ , «X» • 

Matapos basahin ni Kster itong pahayag, ay 
tinanong si Usear ng ganito: 

— ^Sino ang nagpalagay niyan?,— aniya. 
— Ako. — ang sagot ni Otear, 

— ^AHng panyo at buhok ang sinasabi mo 
rian? 

— rAng buhok mo at panyo ko. 
— ^Sino ang magbabayad ng hnrtang hbong 
piso sa isang panyo at isang buhokl • 

— Akp. 

— ^lkaw? ^Nau-ulul ka ba? 
— Hindi. 

— Kung hmdi ka nau ulul,^ ^ay bakit bibilhin 
mo ng limang libong piso apg isang buhok?, . 
Hmgin mong lahat itong akirtg buhok sa ulo, at 
ngayon din ay gugupitin ko at ibibigay sa iyOf 
ipangako n.o lamang na mahigpit na ihhgtas 
mo si Ruben. 



ANG HUHOK Nl ESTER 113 

— Salamat, — ang pakli ni Osear; — subali't ang 
isang buhok na lyon ay hindi ko ipapalit sa 
•ahat mong buhok sa ulo; hindi ko ipapalit sa 
buong' buhay ko; hmdi l<o ipapalii sa sangsinu- 
kuban, sapa^^ka't ang isang buhok na lyon hy 
siyang sangla ng pangako mong pag-ibig sa 
akin, kailan pa ma*t makita mo, na kung da- 
hil sa iyo, ay papanhikin ^o kahit ang ^bibiia' 
tayan, 

eAt bukod sa rito, ay ak6*y may ibang nais 
hinggil sa ipinakita kong pahayagan m iyo* 
Ibig kong malaman kung saan nandoon si Ru- 
ben, upang siya^y aking makausap, at ng upang 
raaihanda ko ang lalong marapat na pagtatang- 
gol sa kaniya. 

— ^Kutig mapapa-sa iyo baga ang panyo at 
buhok na iyon, ay malalaman mo kung saan 
naroon si Ruben? 

— Talaga. 

— ^Sa papaanong pi«raan? 

— Tingnan mo: sinabi ko sa pahayagan na 
ang panyo at buhok na iyon ay nahulog sa 
lansangan, baga ma*i nalalaman kong hindi tu* 
nay na nahulog, sapagka^t nakita kong inilagay 



n6 AUKKLIO TU1.KN11NO 



-m' 



ni Kuben s^ lukbutan sa tapat ng dibkib. Sa 
makatwid, ay sino pa man ang magbigay sa 
akin ng nasabing panyo at buhok, ay sapihtang 
nalalaman niya kung saan naroon si Kuben, sa- 
patjka*t maaasahang sa lukbutan nito kinuhaang 
panyo at buhok na rtabanggit. Gaybn pa 
man, inilagay ko sa pahayagan na ang mga 
bagay na iyan ay nangahulog sa lansangan» 
upanding ang ibig magkamit ng iimang libong 
pisong ganting-pala ay huwag mag alanganing 
huma(j^p sa a^kin. upang ilahad ang mga nasa- 
bing panyo at buhok, sapagkaU iisipin niyang 
hindi siya paghihinalaang kinuha niya kay Ru- 
ben, at masasabi niyang napulot nga lamang 
sa lansangan. gaya ng nasasabi sa pahayagan> 

—^At papaano mong malalaman kung saan 
naroroon si Ruben? 

— 'Siya'y hihimukin ko sa mabuting saiitaan» 
upang ituro niya sa akin. 

— ^At kung hindi nga ituro? 

— Pakikialaman ko ang kaniyang bahay, at 
siya*y patitiktikan ko sa aking mga tao gabi^t 
araw, upang siya'y sundang lihim kahit saan, 
at inaasahan kong paroroonan niya si Ruben 



ANG BUHOK Nl ESTtiK n; 

k»hit minsan man lamang^ 

— Matalindng paraan, nguni*t napakamahal. 

— Di k^^ilangan ang gayon, huwag d\ mai- 
iigtas ko lamang si Ruben, at pakaasahan moog 
makausap ko lamang siya, ay sapilitang maihg' 
tas ko nga. 

— Ako ang siyang magbabayad ng hmang 
iibong pisong ganung^i^ala. 

— Hindi mangyayari. /Papaano mo ba namang 
bibilhin ang iyong sariling buhok? Ako ay 
magbabayad ng kahit mahal, sapagka't ang bu- 
hok na lyon ay siyang bugtong na sangla mo 
sa akm at iiawaia pa. 

— Ipagpalagay na nating matuklasan mo nga 
kung saan naroon si Ruben jay papaano mo 
siyang maililigtas? 

— Saka na hlttaw ang buong katotohanan. 

— ^Anong katotohanan iyon? 

— Ewan, ngunit . . « . may hinala akong sa 
Ipob ng lahat na nangyari ay may kakilakila- 
bpt na lihim« 

— ^Ano iyonr 

Si Osear ay nagisipisip na tila waring nag» 

aalanganing magtapat, nguniU ng makaupas ang 
29 



ii8 AURELIO TOLENTINO 

SHndali ay nagba^o ng anyo at nagsaiita ng 
ganito: 

— Tingnan mo: huwag kang magalit han6. 

— Hindi: ^ario yaon? 

— At huwag mong sabihin tnaging kangino 
pa man. Sukat nang kitang dalawa ang nakaka- 
alam. ^Pangako mo baga? " 

— Oo, pangako ko. 

— Ako'y naghihmal^ng si Gerardo ay siyang 
umagaw at pumatay kay Gloria. 

— ]Oscar! ^Nauuiol ka ba? 

— Tiniiimbang kong maigi ang aking m|a 
baiak, Nalalaman kong si Ruben ay kasintahang 
mahigpit ni Gloria, at naialaman kong siya*y 
mmamahal na mahigpit pa kay sa kaniyang^ 
sariling buhay, at dahil dito ay hindi maaaring 
siya*y agawin at patayin. 

— ^At ano ngayon? 

— Nalalaman ko rin naman, na si Gerardo'y 
inaluwae nang halos nahahaling sa pagsinta kay 
Gloria, subali*t ito ay walang ibang iginanti ia 
kaniya kungdi pawang libak, at ang katunayah 
ay nakita mo nga noong gabi ng ligaiig 'ang 
kaniiang mga sigalutan. Natatalastas ko rin na' 



ANG BUHOK Nl KS'IER 1 19 



man, ha si Gerardo*y may lihim na pagngingi^ngit 
kay Ruben, sapagka*t ito ay siyang pangakong 
makakaisang dibd»b ni Gloria. Nababatid ku rin 
naman, na si Gerardo'y nialuwat nang bumaba- 
lak ng isang kapanganyayaang laban sa nagka- 
kasinthang Kuben at Gloria, upang siya'y ma' 
kapaghiganti sa kaniyang pagkabigo. 

— IpagpalagSy na naiing tunay ang lahat mong 
sinabi, nguni't ang mga saksing nagsuht sa ha- 
rapan ng Piskal ay nangagkaisa, at pinagtitibay 
niiang nakita raw si Ruben, nakita nilang pinipi' 
lit gawan ng di marapat si Gloria, at ng ito*y 
aayaw pumayag, saka pinainom ng lason. 

— Walang malaking kahulugan ang patunay 
ng mga saksing iyan, sapagka't smasabl nilang 
hindi nila dating nakikilala si Ruben, at noong 
gabing iyon lamang nila nakilala, sapagka't ang 
sabi raw ng mga tuHsang kaniyang kasama ay 
Kuben nga ang pangalan ng lalaking pumipilit^ 
kay Ulona. Hindi malayong. ang lalaking iyon 
ay S! Gerardo ai ipinagutos lamang sa mga 
tulisan, na siya'y tawaging Doetor Ruben sa 
harapan noong mga saksi, upang sa papagayong 
paraan ay maisagawa nga niya ang kapanganya- 



120 AUkELIO tolentino 

yaang balak, 

— Tunay na nga, nguni't sinasabi rin ng tnga 
saksi, nakita nila si Kuben, mahagway na lalaki, 
nfiarikit ang pangangatawan, hawi ang buhok 
sa gitna ng uio, maahwalas ang noo, matangos 
ang ilong at may kaunting *'bigoie'* pa. Ang 
lalaking may gayong anyo ay dili iba kungdi 
si Ruben nga. 

— Tunay, nguni^t si Gerardo naman ay ma 
hagway ding lalaki at may marikit na panga. 
ngatawan^ hati rin ang buhok sa gitna ng ulo, 
maaliwalas din ang kaniyang neo, at matangos 
ang ilong, at gaya ni Ruben ay may kaunting 
'bigoii'* rin. 

— Sinasabi ng mga saksi, na ang lalaking lu- 
raason kay Gloria ay nakadamit ng Itim. Si 
Ruben ay nakabihis nga ng itim noong gabing 
iyon. 

— Tunay, subaliH t\inay dm naman na si Ge- 
rardo'y nakabihis din ng itim noong gabing 
iyon. 

— Kataka-taka ang iyong mga hinalii. 

— ^Ano ang gawa ni Gerardo noong gabing 
magkagulo. 



AinG BUHOK NI ESTER (5 



• — Siya*y balisa, 

~;Bakit? 

— Sapagka^t hinahanap daw niya si Ruben, 
upan^ kaniyaerg mailigtas. 

— ^At ano? 

— Siya*y lagi nang wala, at bibihirang umu- 
wi ng bahay. 

— ^Saan siya napapareon? 

— Ewan; hnilibot daw ang iahat ng bayan 
at gubat. Siya'y binigyan ko ng dalawang libong 
piso, upang siya*y may guguHn sa mga t^ong 
tnuutusan niyang humanap kay Ruben. 

— Mabuti nga ang gayon, upang huwag niyang 
mahalata ang ating mga hinaia. 

— Ako man, hinggil sa lyong sinabi, ay parang 
nanghihinala rm sa kaniya. 

— Sinasabi ko na sa iyo» kaya huwag kang mag- 

pahalata kaunti man. Paguwi sa bahay nga)jon, 

ay ipabasa mo sa kaniya itong pahayagan Hu- 

wag kang magkamaling magsabing buhok mo 

ang buhok na nasasabi riyan. Pagmasdan mo 

lamang na maigi ang lahat niyang mga kilos, 

buhat sa pagbasa niya sa pahayagan. 

— Oo: huwag kang magalaala. 
30 ' 



122 AURELIO TOLEN TINO 



— ^Wala kang s^sabihin kay kapitang Luis, 
hinggil la mga bagay na ating pinagusapan 
ngayon. 

— Waia: yayaon na ako: akin na ang paha* 
yagan. 

— Sabihin nto sa akin ang lahat mong nriakita 
sa kaniyang anyo at kilos. 

Si Ester ay umuwi sa kanilang bahay. 




"? 
\ 



^<; 




KABANATANG VIlI 



Ang Pagsisisi Ni Dimas 



«x> 



Ang pagiisip al ks^looban ni Esteray nahawa 
sa mga hinala ni Osear kay Gerardo, hiag- 
gil sa kapanganyayaang nangyari kay Gloria 
at kay Ruben. Gayon pa man ay hindi nagpa- 
halata, at bagkos nagpakita ng masayang muk* 
ha sa niahal niyang pinsan, baga ma't sapol noon 
ay tinalasan ang kaniyang mata, sa pagmama' 
sid sa lahat ng anyo at kilos ni Gerardo. 

Pagdating ng bahay ay siya'y tinawag: 

— Gerardo, — aniya, — raabuii rin ang aaglala- 
kad-lakad, 

— ^/Bakit Nene? 



124 AUKELIO TOLENTINO 

— Nakapulot ako pg mahalagang ballta, 

— ^Ano iyon? 

— Basahin mo ito. 

At ibinigay ni Ester kay Gerardo ang paha- 
gdLti^ galing kay Usear. 

Samantalang bmabasa ni Gerardo ang balita^ 
ay pinagmamasdan ni Ester ang anyo at kilos 
ng kaniyang pagmumukha. 

B^glahg bumugso sa pagiisip ni Gerardo ang 
isang malaking tuwa. Para siyang nakatuklas ug 
tsang bagay na pagkakasalapian sa kaunting 
pagod lamang; para nang nakikita sa kaniyang 
kamay ang hrtiang iibong p^song ganting-pala 
sa makatutuklas sa panyo at buhok na nasasa- 
bi sa pahayagan. Subali*t si berardo ay isang 
taong maingat at may masusing lihim, kaya't 
hmdi nai^^pahalaia kaunti man. Gayon pa man, 
sanhi, marahil sa nais niyang maliwanagang maigi 
ang pahayag, ay hindi nasiyahan sa minsang 
pagbasa, at pinagbahkan pang muli at muli. 

— jNapakamahal namang buhok nito!, — aniya 

-— Mahal nga,— ang tugo nni"" Ester. — Kaya 
buhat ngayon ay ako'y magpapakasipag^^lJpaxig 
matuklasan ko ang panyc) at buhok na nasasabi 



AN(i HUIiOK Ni ESTER 125 



diya-i, upang kamtan ko ang ganting-pala. 

— ^Anong paraan ang iyong gat^^awin? 

— NHlalama 1 ko an^ paligoy-liyoy ng lihrti 
ng panyo at buhok na lyon, at nakita ko r oonji 
gabing bago magtaanan sila Ruben at Gloria' 
Tutuntunin ko ang lahat na lansangan at landAS 
na dmaanan ni Ruben noong gabing iyon, at 
sapilitang matutuklasan ko ang nakapulot, saka 
ko bibilbin at iha[tarap sa pasulatan niyang 
pahayagan. Pagbabalik ko rito, ehieo, ay dala 
ko na ang limang-libong pisong ganting pala. 

— Sinabi mong nalalaman mo ang paiigoy- 
ligoy ng lihim ng panyo at buhok na iyan. 
^Saan kinuha ni Ruben? ^K^y Glona ba? 

.-— Hitidi. Ang buhok na lyan ay sangla sa 
kaniya ng; isang babaying kaniyang kasintahan 
sa Maynila, Ang babayiog iyon ay niayaman, 
datapuwa*t may asawa. Nabalitaan ng lalaki na 
ang kaniya'ig kab'yak ay nagtataksil at nakikipag- 
sintahan nga kay Ruben, at sa katunayan ay 
siya'y na|;bigay ng panyo at buhok na sahgla. 
Ang bagay na ito ay ipinagkakaila ng babayi, 
kaya*t ang lalaki ay nagpupumilit na makuha 
ang nasabing panyo at buhokT^ di kailangang 
3' 



126 AUKhLIO TOlKNHNO 

rnakagugol nian ng marainin^ salapi, iiuwat^ 
di iamang magkaroon siya ng kaiunayan i^g 
pagtatakbil ng kaniyang asawa. 

•— Gayon pala. 

— -Oo, gayon ngi. 

— ;JAi bakit naialaman nilan^^ naliulot; ija 
Iriiisanganr 

— li^wan nga. 

— ;Nakiia itio bu ang panyo? 
— Oo 

— ^iAno ang kaniyang mga titiki^ 

— ^Bakit iiinaianong mof .^lbig mo rm bai.g 
hanapin? 

— jMangyari pa! .jSayang din ang limang li" 
bong piso! 

— iNarian ang aking lihim. Ilindi ko sasabihin 
ang titik, sapagka't walang ibang nakakita, kung- 
di bukod tangmg ako. 

— ([Kung makikita mo ang panyo, ay makiki- 
lala mo kaya? 

— Oo. 

— 1 ingnan nio. Ikaw ay kikita ng salapi, ka- 
hit huwag kang manaog ng bahay. 

— ^Sa papaanong paraan? 



A\G nilHOK Ni hSTER .27 

Ako anp siyang hahanap ng panyo at buhok 
na pJnat;> uusapan. 

«Kapao naiuklasan ko ay hati tayon^^ dalavvasa 
linian^ libo>:jj pisong gantin^ pala, lamang; ay 
kaiLtngan sabihin mo sa akin ang mga titik na 
panyo upang ako'y huwag madaya ng aking 
mga lalapitan. 

— ^J^aka ako'y hindi mo ihati? 

— Ihahati kita: isinusumpa ko. 

— Kung gayon ay heto: ang pangalan ng ba 
baying pinanggaiingan ng panyo at buhok na 
lyan ay ...... Ohmpia Dasmarinyas, Sa makat- 

wid ay O. D. ang mga t'tik ng panyo, sulat 
kamay at pinalamutihan ng isang marikit na 
uhay. Ang mga titik na naturan ay may n)ga 
isang daii ang taas, ang panyo ay ^'de ilong" 
puti at sakdal ng nipis at smsin, at ang bu- 
hok ay itim at kulor. 

— Sukat na, — ani Gerardo. — .-Asahan tnong 
h ndi malalaonan at kiia'y magkakaroon rig 1:- 
(uang liboiig piso. 

Siya y pumasok sa kaniyang silid, dala ang 
pahaya^^an, at sumulat sa gihd nito ng' gani- 
long m^^^ talata: 



128 AUkELIO lOLKNTINO 

m ■ . iiiiWi ii n i ii if iiii w i ■ ii i i r .iii n il i ii i i ■ [ i iii iii i i rm ii» ■ i m ii • iiii mh i i i i « ■ i m »i ■■ i ' 

<rSetieiT)bre 15, 190 

«Ang ban^^kay ni Gloria ay ilinibing 
«ni Rnben sa pa^itan ng Mag asawang 
«Baio. 

«Ang Mag asawang Halong ito ay na sa 
«isang bundok najnalapit sa Intj. Ang 
«mga niangangasong naninirahan sa 
<nayon{j B.nakod ng bayang A. ay 
«mapagtataniingan sa kinaroroonan ng 
<nasabin^ M>or.aswang Bato, upang 
«matuklasan ng may kapan^yanhan 
«ang bangkay ni Gioria. 

— - — «X»-- 

Any mga talatang^^ ito ay isinalm ng sula^ 
**maquinilla^' sa isang dahong kalatas, akala 
niya*y upang huwag makilala ang titik "g 
kaniyang kamay, at hindi tinalaan sa ilalim. 

Nagsubo sa *'maqumiila** ng isang sobre, saka 
linagdaan ng^ganito: 

<Sa Ginoong Piskal ng Lalawigan> 

Ipinasok ang liham^sa sobre at dinikitan ng 
^sang sello. Pagdaka'y nagbihis, nangabayo, uma- 



\ 



AnG BUHOK N1 ESTkK 129 

lis at pagdating sa k^ratig na bayan ay ihinulog. 
ang sulat sa koreo; saka nagtuloy sa bundok 
ng Jng. Nagtatakip-silim na ng siya'y dumaiing 
doon at namamanaag na ang Kabilugai g buan. 

Patidating niya sa gubat na malapit sa bahay 
ni Dimas, ay tinugtog ang kaniyang basuit. 
May sumagot na basuit din, at di nalaon ay 
humarap sa kaniya si Dimas. 

— Dimas, — aniya — ^Sino ang nagbabantay 
ngayon kay Ruben? 

— Si Bagyo po lamang: ang kaniyang mga , 
kasama ay **sumalidaS sa may dakong Tayabas. 

— Tawagin mo si Juana. 

Si Dimas ay tumupad at silang iatlo*y napa- 
tungo sa kinaroroonan ni Ruben. 

Suot ni Juana ang damit polisyang nakuha 
sa Presidensia Munisipal ng bayang X at tag- 
lay an^; kaniyang reboiber at banl. 

Pagdating nila sa paa ng mataas na guiod na 
kinalaia^^yan ni Ruben sila'y naghinto. 

-^ Umakyat kayong dalawa. Ikaw, Dimas, ay 
hanapin mo sa kaniyang mga lukbutan ang isang 
panyong may tiiik na O. D. Ang panyong ito 

ay may isang hiblang buhek na babayi ja loob 

32 



I30 AaKHLiO lX)LENlii\0 



Ang nasabing panyo ay kunin mo at manaoK 
kang madah: hihintayin kita dito. Ikaw, Juana 
ay maiwan diyan. Bukas ng umaga ay dalhin 
nmyo ni Bagyo si Ruben sa labi ng Mag-asawantj 
Bato, at doo*y hinrayin ninyo si Dioias. S* 
pagdadala mnyo sa kaniya ay siya^y lagyan ng 
takip sa mata at tahkalang ' esposas'' sa kamay 
nguni't pagdating ninyo dooi>, ay siya*y ahsan 
mo ng nasabing takip sa mata at gapos sa 
kamay, saka nmyo hintayin si Dimas. 

Umakyat sa gulod ang mag-asawaog Dimas 
at Juana. Dinatnan nilang natutulog si Kuben. 
Ito ay lumakas-Iakas na sa dinaramdam na 
sakit Ang gai;not na bi»ili ni Juana sa botiea 
at kaunti nang makapaht ng kaniyang buhay, ay 
siyang nakapagpai^ahng kay Kuben. 

13ahan-dahang lumap»t sa kaniya si Dimas/ 
ito ay may nakitang isang panyong nakausli 
sa lukbuiiing na sa tapat ng dibdib, marahang 
binunot, iniladlad. iat pagkakita sa mga titik na 
O. D at sa isang buhok babaying kuloi 3a loob, 
ay muling tiniklop saka bumaiik sa hbis na kung 
saan naghihintay si Gerardo. 

Si Gerardo ay ginalak pagkakita sa panyo at 



ANG HUHOK Nl hSTER ^^i 

sa lamang buhok. 

Sila*y nagbalik sa gubat na nriaiapit k'd ba. 
hay na kinaroroonan ni Gleria. 

— Dinnas, — i^ni Gerardo. — ^Ano ang lagay n^ 
Gloria? 

— INagiulubha po. 

— ^Bakit? 

— Inapoy na nainan po ng lagnat> 

— ^Mahina ba s ya? 

~Mahinang-nijahina po. 

— ^Hindi kaya siya makalakad? 

— Marahil po ay hindi, 

— Kailangang siya^y lumakad, sapagka^t siya'y 
ihlipat sa iban^ bundok, 

— Hindi po iuangyayan, senyor. 

— ^Lalo nang hindi mangyayari ang siya*y hindi 
tlipat. bukas ng gaibi, 6 sa makaiawa ng umaga 
ay darating dito ang mga may kapangyanhan, 

— ;Bakit po? 

— Palibhasay kitang dalawa ay dapat mag- 
damayan sa lahat ng bagay, kaya ipagtaiapat 
|cO sa lyo aog lahat na nangyari. May mahigit 
aa sa dalawang buwan hangga ngayo.n, buhat 
noonghulihin natin si Kuben at agawin si Gloria. 



132 AUKbLiO IUlENUNO 



— Sa iitos po ninyo. 

— Ikaw ay hiyang suinu^iat kay Osear Dima- 
tinag at pinatay mo si Angel Soliman, noong 
kayo'y kanilang habulin sa bayan. 

— Hindi po ako, kungdi si Bagyo. 

— 1 unay na nga iyon, datapwa't ikaw rin ang 
nanariagot^ 

<Ang mga taong naninirahan sa Sangang 
Daan ay pawang nangagkaisa, at sinabi nila 
sa harap ng hukuman, na kinabukasan ng ga* 
bmg dakpin nmyo si Ruben at agawin si Ulo- 
na, ay nakita nila ang dalawang ito sa dam. 
pang ating pinanhikan doon, at pmipiiit daw ni 
Kuben na magawan ng di marapat si Gloria. 
Ng ito raw ay ayaw pumayag, ay saka Ima- 
son ni Kuben at luloy dmaia kung wan ang 
kaniyang bangkay. ^ 

— jKakila-kilaboi!, — ang sagot ni Dimas, — 
Hmdi po si Kuben ang siyang gumawa kay 
Gloria ng mga bagay na inyong sinabi, kung. 
di kayo po, kay Quinuna at dinala pa nga na. 
tin siya at ibmaong buhay sa pagitan ng Mag: 
asawang Bato. 

— Gayon nga,— ang pakH ni Gerardo. — Su- 



A\G liUilOK Nl ESThR i^s 

mmmmmmmmmmmmmmmtmmummmmmmm0mmtmmmmmmmmmmm xji..mi n ■■ m ■■■■■^■■■■■■^■■■■■■^■■■■■■■■■■■it 

bali't pii)aiitaw kon^ si Glona ay siyang nama- 
tayVai si Rube» ay siyauy pumatay, upang 
kayo*y luniigtas sa ibhat ng sa^^uiin. 

— Sa makauiwid po pala a)' . . . . 

— Sa makaiwid ay si Ruben ang siyang ma- 
nanagot sa pa^^^agaw, pammuiit at i^^agpatay 
kay Gloria, ai gayon din siya ang nananagot 
sa pagka^asuc»at kay Usear at sa ._pa^kamatay 
ni Angel Sbliman. Si Quintina ngayon ay lumi- 
litaw na parang buhay, sapagkat ang lumilitaw 
na patay ay si Glona. 

— jKay Ruben po ba nadadagan ngayon an8 
lahat ng lyan? 

— Oo, sa kaniyang lahat nadadagan. Buhat 
noong ibaon natin si Quintina, ay mayroon nang 
mahigit sa dalawang buan ang lumipas. Dahil 
diio ay tunay na sa kaniyang bangkay, ay wa- 
ia i.ang naiiiira kungdi buio, at hii.ki na siya 
inakikiiala ng sino pa man, Ga)on pa man, 
palibhasa'y ang damit at mga hiyas na suot 
ng mga nasabing buto sa loob ng kabaong ay 
dih iba't kungdi ang damit at mga biyas na su- 
ot ni Ulona noong siya'y mawala, ay walang 
di magsas^bmg ang mga butong iyon ay siyang 
33 



H4 AUkELIO TOLENTINO 

ingabutong tunay ni Gloria, lalo na't batid 

,,r^ ■ , ■■-■■ 

iiio na ngang si Ouir^tina ay tala^^an^ kasing- 
taas nga naoian ni Gloria. Kanginang umaga, 
ay ako'y nagpadala sa Piskal ng sulai na wa^ 
lang pirrt)a, sulat na nagsasabing ang bangkay 
ni Gloria ay ilinibiiig ni Ruben sa pagitan ng 
Mag-asawang BatOT Dahil dito, ang mga may. 
kapangyarihan ay magsisiparoon at huhukayin 
ang kabaong, at kapag kanilang nakita ang 
darriit at h^yas na suot ng mga buto, ay sapi- 
litang patutunayan nila na ang mga butong 
iyon ay buio nga ni Gloria. 

— jKay lii)is gumawa ng paraanl, — ani Uimas 
sa sarili.. 

~-:-Dahil sa gayon, — ang dugtong ni Gerardo. — 
ay bilin kong mahigpit sa iyo ngayon, na bu- 
kas ng umaga, pagkagising mo, ay tumungo 
ka na agad sa Mag-asawang Bato, at sabihin 
mo kay Juana at kay Bagyo na bantayan nila 
si Ruben at pag natanaw.an nila, buhat pa sa 
malayo, ang mga may-kapangyarihan, ay sila'y 
magsipagtaanan, at iwan nilang rriag-isa si Ru. 
ben, upang kung siya'y datnan dopn, ay 
sapantahain nilang binabantayan niya ang Iibi* 



ANG BUHOK Nl ESTER 135 

iigan ng kaniyang liasinlahan. Pan^^gagaling mo 
doon ay magtuloy ka agad.dito, upang kani- 
rang mailipat si GK ria sa ibang bundok. 

— Ang bala na po ninyong ibigin, — ang sang- 
ayon ni Dimas. 

Sila^y nahiga sa lupa. Si Gerardo*y agad 
natulog. 

Hating-gabing malahm. 

ba mga sanddlin^^^ lyon ay pinagkuru-kur6 ni 
Dimas ang lahat na nangyiari. 

Pagdaka'y naupo at nangatal. 

Sa kaniyang pagwawari-wari ay nabanaagan 
niya/ natausan at nasayod ang laki, bigat at 
hanggan ng kapaslan^an ni Gerardo. 

— iKay pagkasa,ma-samang tao nito!, — aniyang 
nag-iisip-isip. — Ang Ingenierong ito ay hind' tao 
kungdi hayop na ganid, hahmaw, tigre .... 

Ewan nga baga kung bakit natuluwgan ko 
sldo^ ulupong na ito sa kaniyang n^ga kanasio- 
ngan. Ako, buhat pa mang sa simula ng aking 
pakikipamayan, ay talagang hindi niasamai g 
tao. lamang ay ako'y ibinulid na pilit ng lis\ a 
kong palad sa bangin ng kapanganyayaan Ang 
lisyang palad na ito ay siyang nagtataguyod sa 



130 AUKELIO TOLHNTINO 

akin upah^ masiibukanrig akiu^ inga mata ang 
paglililo sa akin ng una kon^ asawa; an^ lisyanjj[ 
palad na iio ay siyang kuniayaj^ sa akm}^ n ga 
kan)ay upang utasm ko slu^ buhay ng dalawan^ 
yumurak sa akmg dangal. /iko'y kusanjj huma- 
rap sa hukuman, at ako na rin an^ naj^sakdai 
ng akinj4 gmawa, subali*t ang hukom. ^aya 
ng k iran wany gawa og ^^an^^^^aniyan^ "^S^ pan- 
tas. ay naobingibingihan sa akmg mga tuiol, 
ilmuboj:; anu akmfj katuwiran; at hindi na niya 
binalak na kung siya anf> iaia^ay sa kala^ayan 
ko, at mahuhuh niya ^ng kaniyang asawa sa 
kandungan ng sa kaniya /y naglala;6, ay papata* 
ym din niya anjj dalawanti laksil. gaya ng 
pa^patay ko sa aking asawa at sa kaniyang 
katipan. Hindi liningon ng hukom ang bagay 
na ito, at bagkus pa akong hmatulang mabilangr 
go ng labmg dalawang laon sa Bihbid. Tumali- 
ma na nga sana ang akmg kalooban sa gayong 
kabigat na hatol, nguni*t ang lisya kong palad 
na ito ay siyang nagtaguyod na naman sa akin^ 
upang ako'y magtaanan sa bilangguan, at ng 
ako*y habulin ng isang polisya, ang lisyang 
palad na ito ay siya ring nagtulak sa akin upang 



ANG RUHO K Nl ESTER 137 

mmmtmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmAmtmmmmmmmmmmmmmammmmmmmm 

patayin ang nasabing polisya, at ng ako'y lu- 
migtas. Sapol noon ay ako*y namuhay sa mga 
gubat; ako y nanulisan kun{j saan-saan, ako*y 
nagnakaw ng mga kalabaw at kabayo, upang 
ako*y may makain; ai sa kahulihulihan, ang 
lisya kong palad na ito ay siya ring naghatid 
sa akin sa kakilakilabot na landas ni Gerardo, 
nitong taong ulupong, oitong mabangis na bu- 
waya^ kanupon ni Satanas . . • 

Si D^mas ay uim ndig na nanginginig ang 
buong katawan sa galit, nanglisik ang mga 
inata sa dilim, saka tumingala. Nagiagutukan 
ang kaniyang mga dalin sa higpit ng pagkakasun- 
tok na tila waring hinahamon ang sangsinukuban. 

Sino pa man ang makapanood sa anyo niyang 
iyon ay sapiiitang kikilabutan. Nahmbag sa ka- 
niyang mukha ang lahat hg bangis. 

Siya'y sumuntok sa dilim, 

— jUh lisyang palad!,— aniya. — ^Ano*t ako'y 

tinugis mo at mihampas ng ganiio? Yayamang 

ako*y piht mong hinahamon, ay pakaasahan 

mong buhat ngayon ay ako'y laiaban sa tam- 

p^lasan mong kapangyarihan. Alin sa dalawa: 

o ikaw ay yuyurakan ni Dimas, sa ilalim ng 
34 . 



138 AURELIO TOLENTINO 

kaniyang taimtim na pagsisisi, 6 ikaw ay siyang 
yuyurak kiy Dimas sa ibabaw ng pangako ni. 
yang kabanalan. 

Si Gerardo ay iiiagdamag na naghihilik, at si 
Dimas ay magdamag na tumatangis at oag, 
s sisi Sri kaniyang lumipas na kabuhayan. Ma» 
daling araw na ng siya'y naidlip. 




'V3i 



ffffffllfffffifffi 



KABAiNATANG IX 



Ang Himutok Ni Ester 



— «X»— — 



Tuyo'y bumalik munang saglit sa bayan. 

Noofi ding kinahaput^an ng araw na ilagay sa 
koreo ni Gerardo ang sulat na waiang tala, 
hinggil sa libingan ni Gloria, si Osear ay napa- 
tungo sa bahay ng Piskal at siya'y parang na- 
kikibahia sa hgahg t^a nangyari. 

Samantalang sila'y naguusap, ay dumating ang 
utusan ng koreo at ibinigay sa Piskal ang su- 
lat nabanggit, 

Pagkabasa nito sa sulat, ay daghng tiimindig. 

— Kung tunay ang sinasabi nitong sulat, — 
aniya, — ay malalaman natin ogmyon kung toioo 



140 AUREi JO TOl.ENilNO 



ngang namatay si Gloria. 

— ^Bakil?, — ang tariong ni Osear. 

— Basahin mo itong sulat.— ang sagot ng 
Piskal. 

Si Osear ay kinabahan pagkabasa ng sulat. 

— ^Ano ang gagawin mo ngayonr — ang tanong 
niya sa Piskal. 

— lpagbibijiay alam ko sa hukuman, at ako*y 
tatawag ng konstables na makatulong. 

Si Usear ay nagpaalam at nagtuloy sa bahay 
ni kapitang Luis. 

— Kung hindi magmamaliw ang sulat na na- 
basa ko, — aniya sa matanda at kay Ester, — 
ay makikita na ngayon ang bangkay ni Gloria, 

— ^Bakit? — ang sabay na tanong ng mag-ama. 

— Ang Piskal ay tumanggap ng sulat na wa- 
lang pirma, at doo'y nasasabi^ na ang bangkay 
ni Gloria ay ibinaoh daw ni Ruben sa pagitan 
ng Mag-asawang Bato. 

Ang mag-ama ay kinilabutan. ^ 

Si Osear ay nagpaalam. 

— ^^^Saan narooo ang Magasawang Bato,— ang 
tanong ni Ester sa kaniyang ama. 

— Nasa malapit sa bundok ng Irig, — ang sa- 



i 



ANG BUHOK Ni KSTER 141 



ng matanda. 

' — ^Nalalanrian n)o bano paroonan tatay? 

— Oo, nalalaman ko: ako*y datinp, nanganga^ 
so sa Ma^asaw;«ni4 Bato. Ako y paroroon. 

— Sasama aki/. 

— ^lKaw Nene? 

— Oo: taiay. 

— -Hindi mangyayari: ngayon din aalis ako: 
madilim sa gubat at mahirap na lubha ang 
daan. 

— AkoS^ ma«akas kay sa iyo, tatay, at ma" 
talas ang mata ko sa dilim. Kung nalalaman 
ko nga lainang ang daan, ay ikaw ang si- 
yang dapat na maiwan dito, sapagka*t maTan- 
da ka na. Kailangang ako y makaraiini^ doon. 
ai baka sakaling matagpuan ko si Ruben. 

— Oo: sumama ka, nguni*t kailangang kita y 
liiaunang dumating doon kay sa mga may ka- 
pangyarihan, at ng kung sakah mang datnan 
nga narin si Ruben .... 

— Ay atin siyang paalisin.-upang huwag ma- 
dakip 

— Magbihis ka ng damit pangsakay sa kabayo- 

— jSakay babayi ba? 

35^ • ■ 



142 AUKhl.lO lUi.ENllNO 

— Hnidi: sakay laiaki; sakay amerikana, Ma- 
hirap na lubha ang daan. Madah. 

Sa loob ng sandali ay nakapagbihis ang nria^- 
ama. Ang matanda ay naybihis mangangaso at 
natsuoi ng <polau)as> sa bmn. Si Esier ay 
nagbihis naman ng damit na gaya ng sadyan^ 
i>angsakay sa kabayo ng mga babaying ame* 
rika'.a. saka nagsuot ng parokan^^-babayin^ (bo^ 
iii»es) hanggang bmti 

Sila*y pumih ng ug isant^ kabayong kapuwa 
maiutuiin. at si kapuan^^ Luis, pahbhasa^y 
may kapahiniuiutan (heeneia) ay nagdala ng 
banl. 

Ang magama'y magdamag. oa naglakbay sa 
mga gubat at bundok. 

Nammiitak na ang araw sa Silanganan ng 
sila'y numating sa Mag-asawang Hato. 

— Dito, — anang matanda. — Kilala ko ang gu- 
bar na ito. 

Sila'y bumaba sa kabayo/saka iiinaii ang mga 
ito sa puno ng kahoy. 

Si Ester ay may natatanawang daiawang nia* 
lalaking batong nagkakasipmg. 

— Ayon vTiarahil,^ — aniya,— ang tinat|wag ixa 



AMG BUHOK Nl ESTEK 143 

Mag-asawang Bato. 

. — lyan nga, — ang sagpt ng matandi. 

Sa malaking puyat at pagod ng kaawa-awang 
Ester, ay napalupagi na lamang sa lupa. 

Si kapitang Lu)s ay napatungo sa pagitan 
ng dalawang malalaking bato saka pinagmas^ 
dan ang lupa. 

: — Dito,~aniya. — Dito niya ibinaon. 

Si Ester ay tumapu at pinagmasdan din ni- 
ya ang lagay ng iupa. 

— Dito nga, — ang kaniyang tugdn,— Ang lu- 
pa ay bagong labon. 

Maluwat na d\ nakakibo ang mag*ama» Nalim- 
bag sa kanilang mga mukha ang lalong kala* 
gimlagim na hapis. 

— (Tunay nga pala!, — ang buntong hininga ni 
Ester» sabay daluydoy ng luhang kangma pa 
gumigiiid sa kaniyang mga pilik mata. 

Si kapitang Luis ay marahang lumakad, 
upang huwag mat<ita ang luhang namamaiisbis 
ng kaniyang bungs6, saka lumingan.lingon sa 
lahat ng dako. 

— Wiila rito si Ruben. — aniya. 

M ipainaya inaya*v lumapii kay fesier. 



i i..\ AUKKl:iO TOI.ENTINO 

— ^Ano an^i sabi sa lyo ni Osear, hinggil 
kay Ruben?, — ang kaniyanjj tanong. 

- — IHligtas ddw niya si Ruben, kahii ano pa 
man an^;^ nranM\'an. 

— ^Sa papaan(>n{j paraan? 

— Ewan nga: hrndi niya sinabi sa a}<:in. 
Kapuwa hmdi nakaKibo an{> niag-ama. Naiu- 

nod halos a tt; kanilang mga puso sa baha 
ng sa kanila'y bumugsong hapis. 
Eumipas anji sandah. 

— Tatay.—ani lisier. — Sakaling mahukay nila 
riio ang bangkay ni Gloria, ay ano kaya ang 
mangyayan? 

— Walanfj iba kungdi asg katunayang may 
pumatay i ga kay Gloria. 

— ;At sino kaya ang madadaganan hinggil 
sa kamatayan ni Gloria? 

— jEster!. ... 

Gumihd ang mabigat na luha ng matanda sa 
kaniyang mga pihk-mata, nguni't ang kay Ester 
ay biglang lumalong anaki'y bahang pumigtas 
ng bagong tabon. iSabay gumuhii sa kanilang 
pag»isip ang kalagim-lagim na ala alang diii iba*t 
kungdi si Kuben ang siyang n^^adadaganan sa 



ANG BUHOK ^i ESTER 145 

kaniatayan ni Gioria. 

— 'laiay, — ang kahambal-hanibal na himutok 
ni Ester.-T^Tatanggapin ko munang inasarap sa 
^alooban ang lalong mahapding kamatayan, 
bago ko langgapm ang panonood sa magi- 
gmg kahaiuian sa aking kapatid, hinggU sa 
kasalanang pagagaw, pamimilit at pagpatay 
sa isang babaying ayaw pumayag sa mahalay 
na pita 

— iMaykapall, — ang buntong hininga ng ma- 
tanda saka niyakap ang kaniyang anak. 

— Ang gayong kasalanan,— ang dugtong n^ 
Ester, — ay isang napakaitim na dungis sa atmg 
marangal na angkan; isang kakiiakilabot na 
iibak sa iyong kagalanggalang na uban, at sa 
ibabaw ng ating mga iibmgan ay madidikit ang 
sagisag na elNRU *ng madimg sumpa ng bayan 

Btglang tinakpan ng kamay ng matanda ang 
bibig ni Ester. 

— Esier . . , |Bungs6! jMagiubay ka!,— aniya. 

Mutmg nagwalang imik ang mag-ama. Ang 
tangis niEster ay paminsanang bumugso ngayon. 

Mapamaya'maya'y naghimutok'^ng gamto: 

— iKaawaawang matanda!, — ^^aniya- — Ikaw na 

36 



146 AUKELIO itH/ENllNO 

na uliran ng dang^^l at kabaj>alan, iDabisan^^ lu- 
naslsa mgH dukna; iKaw na malingap na ama 
ng bayan, pag-asa ng mga api, lan^^^^ulan ng 
lyono mga kaaway; ikaw na nagpatayo ai sari- 
ling gumugol sa paaralan sa ating bayan, uparig 
mangatuio lamang ang mga baiang bagong si> 
bol; ikaw na dumadalo ai umaampon sa mga 
rnay sakit na mahih^rap, laga-akay ng mga 
ulila. . saka ngayon . saka ngayon ay 

bi^la kang makita ng madla sa hantungan ng 
libak, puno ng dungis ang malun n^ning mong 
dangaj, at , ang wagas mong pangalan ay tapak 
at kaladkad sa lahat ng lansangan, laglay ang 
kakilakilabot na kasalanang pag-agaw pamimilil 
at pagpatay sa isang babaying martir .... 

~ili.ster! jEster! ... {Bungsol — ang tangis 
ng matanda 

— At si Ruben. — ang patuloy ni Ester. — ^Ang 
kaibigan kong si Ruben, ang kapatid ^kong 
malambing, ang bumihyag ,sa akin ng taguring 
NEinE, ang kasamasama kong naglalaro buhat 
ng kami ay paslit, ang ^arigmg lunas ng aking 
mga dalamha^pi, ngayon pa namang nakasampa 
na siya sa tugatog ng karunungang kaniyang 



AN(. HUHOK Ni ESlEk 147 

pina{^pagiiran at pina), kapuyatan sa ^abrt araw, 
ngayong umaalingawngaw ang kaniyarig panga- 
lan Si darakilan}^ inngknling Gobernanor niion^ 
lalawigan, n::ja> on pa nanran siya iyin ba ai 
niyurakan ng lisyang kapaiaran .... iOh Ku- 
ben! {Rubeng kapilas nyaring 'kaluluwa. Kahapon 
ay lumubog ka*t sukat sa dilim ng mga kasa- 
lanang sa iyo*y biniang; ngayon, sa lahat ng 
dakoy tinuiu^is kang parang isang taksil; at 
bukas . . . , bukas. iyang bayang siimaiubong sa 
lyo at suinigaw na mabuhay ka nawa habang 
panahoH, ay siya ring maghahatid sa lyo sa bi 
bitayan/at sisigaw na: «jMamaiayl jMamatay! 
ang taksil», at sa gitna ng nakabibmgaw na sumpa 
!ig lahat ay doun mo ibibigay sa «verdugoi 
ang lyong ulo, upang 5>Tlum ng niaiupit na lu 
bid . . . . jRuben! )Kubeng kapilas ng kaluluua 
kol . , , 

— iMaglubay ka, Esifer, jMa^lubay ka! 

— Taiay, hahna*t siya'y ating hanapm Ka 
niiang libutiii iiong mga gubat. Kailangang 
siya'y luniigtas sa kamay ng may kapangya- 
nhan. 

--iBungse! 



1 4^ AUkELIO TOLENTINO 

— ^Halina, tatay, samahan mo ako. 

At halos tumatakbong yumaon si Ester iia 
anaki'y ulol 

— Esier, — ang tawag ng matanda. — Ako*y hin* 
nn mo. 

Saka sumunod sa kaniyang anak. 




•^* 




HMMMMii 








MMI 




'mm 




■■ 


■Mi 


M 


fl 


Kffl 


m 


n 


m 


M 


Fl 


Fl 


h 


i\ 


Ei 


R 


1 





KABANATANG X 



Bageng Judit 



€X>- 



Samanlalang oag«uusa}> ang aia^aiuang ki&- 
pitang Luis at Ester, ay nagising si Gerardo 
sa gubat na kanilang tinutulugan ni Dimas. 

Siya*y marahang bumangon, pinagmasdan si 
Dimas, at ng makita niyang ito*y nahihmibing 
ay tumindig agad, nagbihis, at sumakay sa 
kabayo, saka tumungo sa babay ni Dimas. 

Malayo pa siya ay kaniya nang natandwan si 
Oloria sa loob ng bakuran: ang bihag^ na bi* 
nibini ay namimiias ng sampagita, 

Sumalubong kay Gerardo si Buhawi. 

— Painumm mo sa sapa i(ong akmg kabaya 

37 



150 AUKiiLiO lUL^ENHNO 



— a' g kaniyany uos,— at |>akanm mo ng usbon^ 
ng kuj40i». 

Si Buhawi ay lumupad. 

Si Gerardo ay mar^hanjj lumapii sa bahay, 
S ya y nagkanlong sa tabi ng bakod, sa dakong 
likuran i\\ Gioria, upang siya'y huwag makiia. 

Sa masid ni Gerardo, ngayong si uloria'y 
may sakit, ay ialo pang gumanda kay sa da,lL 
(Mgayong siya*y nangayayai ng bahagya, ay 
lalong gumara ang makisig niyang bikas; nga- 
yor g humawas ng kaunii ang kaniyang muk- 
ha. ay lalong uminam anp hu^^iis; i^gayong 
siyaV na^igangaiumaia, saka pa pumung^y at 
umamo yaong mga maiang dj*ting mapagmataas*^ 
Tunay ai siya'y nauiuiia ng bahagya, nguni*t 
putlang dapat kainggitan, kulay ganng, kulay 
gaias na kung namamanaag ang kaniyang mga 
maMiit na ugat na kulay bughaw. 

Maluwai nang panahong kilala m Gerardo si 
Gloria, nguni*t minsan ma'y hindi pa niya na* 
kitang hubad yaong kaniyang mga maputing 
paa. sapagka't mga paang hmdi nawawalan kai- 
lan pa man ng maririkit na sutlang sapin 
(m^dias) al mayayamang parbkang-babayi (boti- 



ANCi BUHOK Ni ESIER 151 



tos). At ngnyon, ngayong walang- marikit .na 
sapin at parokang na linampukan ng batong 
bnlyante yaO'>g mga paang pinanonod ni Gc* 
rardo sa kabila ng bako i na maUpu; kun^eei! * . • 
bakyang s)ra ai upod, bakyang na^paparanga- 
lan ng maiilnt na paang hubad, sakong na pula 
manipis na litid, maririkit na bukung-bukong at 
mapanghalinang duyo ng binti, ngayon . . . , . ' 
ngayon ay lalo pang sumidbi, lalo pang nag- 
ulol, h\o pang nagsumilakbo yaong kamand^- 
gang pitang nagUIagablab sa kaniyang ksrin a< 
rimarim na pa^kahayop. Dahil sa gayon, ay 
siya*y pumukaw na bigla sa kinatataguan, da|:« 
ling lumapit kay Glona at anyong luluhod sa 
kaniyang harapan. 

Sa pagkagulat ni Glona ay biglang napatak- 
bb, subali't siya*y hmabol ni Gerardo, hinsiwa' 
kSn sa kamay saka Irmuhod sa lupa. 

— iPaiawad, Gloria! jPbiawad! — ang kaniyang 
samd. * 

Pagkakita ni Gloria i)a arig mabangis oa ulu«> 
po:ng ay naging anaki*y ahas na lulo^^, ay napa- 
wi ang kaniyang takot at siya*y humarap. 

— Huwag mong kalikawin ang ^king,.kamay, — 



1 5 2 AUkELIO lOLENTlNO 



aniya,— sapagkaU nanglalamig ai km kilabulan 
aog bu6 kong katawan, ngayon nararamdaman 
kong sumasayad sa aking balat ang iyoog na- 
kasusukiam na kaliskis. 

Saka ubos-iakas «a binah^ik a»ig kaniyanjjf 
kamay. 

— Uo, — ang taghoy ai Ger-rdo.— Ako y iha» 
Iintuiad mo sa ahas, hbakin mo ako ng hbakin/ 
nguni*t pabaykan mong ako*y lumuhod saiyong 
harapan, upang maisiwaUt sa iyo yaring pag* 
ibig na maluwat nang nagniningas sa puso kong 
tumataghoy, 

— ^lkaw baga ay may pus6f, — ang hbak ™ 
Gloria. 

— |Kay sakil ng iyong hbak!— ang ungol ni 
Gerardo — ^Hmdi ka na baga nahahabag kaunti 
manSaaking masaklap na lumbay? ^Hindi ka n| 
baga lihngou kahit mmss^n sa sigaw ng akiit|| 
hibik? ^Hindi mo na baga papansmin kailan pa 
man ang taimtim na dalangin ng aking pag ibig? 
^Wala ka na bagang igaganti sa aking sam^ 
kungdi pawang tuya, libak, bangis at kalap»^- 
tanganan? ^Wala ka na bagang sukat maitugon 
sa napapahinuhod kong tingin, kungdi taga 



ANG BUHOK Nl hSlER j53 

matatalim na irap ng mga matanu nanglilisik 
na bumubuga ng apoy na sumusunog »a nag- 
^urusa kong kaluluwa? 

— ;lkaw ba^a ay may kaluluwa?,-r-ang tuya ni 
Glona* 

— ^jAn6ng kalupu mo!, — ang angal ni Gerar- 
do.~-JAn6*t hindi mapawi kaunti naan ang 
jyong pagngingitngit sa taimtim kong dalangin? 
il\y sa aba ko! Sa loob ng tationg taong lumi- 
pas, hangga ngayon, ay w|Ia akong ibang gi- 
nawa kungdi ang ikaw ay sintahin kong Iihim 
sa kaubod-uburan niyaring pag-iisip. Kung 
ako'y gising, ay iieaw ang sariii kong ala-ala; 
kung ako*y luloy, ay ikaw din ang sanli kong 
pangarap. Sapol pa noong unang palarin yanng 
mga mata sa panonood sa lyong malunmgnmg 
na kariktan, ay ako'y nagtayo na ng darakilang 
dambana sa aking pus6 at doO*y inilagay kb 
ang mahal mon^ larawan, upang d;«langman ka 
sa habang panahon. Ikaw ay pinadalhan ko ng 
sulat at .ipinajitapat ko sa iyo ang dahsay kong 
nais, nguni't ang sagot mo*y dapat kong ihpat 
kay Quintina ang lahat kong panunuy6, bagoy 
nalalaman mong si Quintma*y kinakasama k^ 
38 



154 ALKhLlO lOi.KiNllNO 

laiiiang ay hindi ko asawan^ tunay, bukod sa 
siya'y hindi ko sinisintano gaya mo. 

<Ako'y muhng sumulai sa lyo at si'nalaysay 
kong lahat ang akm^ kaiuwiran, nguni*t ikaw 
ay hindi sumagot kahit isang talaia. Umuht pa 
akong sumulat minsan, at ipinanikluhod kon^ 
sagutin mo sana iyong aking mga marahtang 
talata, nguni't ikaw ay hindi rin sumagot kahit 
isang sahia. Gayon pa man ay ako y nagti'.s, 
>nmis ko habang araw ang hibik niyarmg puso. 
Ikrw ay ' sinundan-sundan kong lihim sa lahat 
ng dako, baga ma*t di nno namamalayan; hina- 
hanap hanap ko ang iyong anino sa mga pinag- 
daanan mong lansangan; pinakikinggan ko sa 
mga pinanhikan mong bahay ang lyong ma: 
lamig na tmig, sinasagap sagap ko sa simoy ang 
iyong masarap na hinga, at pagkatapos ay saka 
naman ako magdadaan sa tapat ng inyong 
mga hmb, at kapag ikaw ay natanawan ko 
kahit sa malayo man lamang, ay rtiasarap nang 
palad, hgayang -di mahuhhp. Saka ngayoni 
ngayong kita'y nagkakasarilinan dito sa gubat» 
ngayong ako*y nakaluhod at nagmamaka-awa 
«ai yong harapah, ay hbak at libak pa rin aug 



ANG bUHOK M kSitiK 135 

inihahaiDpas mo sa akm . , . , . j(.7lonaI iMaa- 
nong liiigapn n.o y-rny hibiU! Pakaasahan 
monu kiing ^>^-'nu tatang}japiii yaring hardog 
konu pag-ibio, ako'y ma^i^mg ahpin mony 
iubos, at ikaw, ikaw na sarih ang dadabngm'Hn 
sa habang panahon ng buo kong pagk^^tao. 

— ^lkaw baga ay may pa^kaiao? — ang madi- 
ing pula ni Gloria.— Akala ko'y ikaw ay ahas 
na sawang na»gUhi.gg)s sa niga kaawa-awang 
nahahagilap hg iyong kaniandagang buniot. 

Parang naypanting ang mga tainga ni Gerardo 
Siya*y biglang tMmmdig sa pagkakaluhod un^u- 
rong ng dalawang hakbang saka smukatan si 
Gloria ng mapanghamong tingin. 

— Fiindi ka na nagsawang lumibak sa akin,— 
ang kaniyang ungol. 

— ^May pagsasawa baga ang pagkasuklam ng 
damdamin sa isairg bagay na bulok? 

— jKay liit ng tingin ko sa iyol, — ang hamon 
ni Gerardo, 

— Ang buhangin ay maliit din, nguni't na- 

kapupuwing; an^ tinik ay mahit din, nguni*t 
nakobibikig; — ang pakli ni Gloria. 

— ^Siya nga ba?, — an} Gerardo, sabay dalu- 



150 AURKLIO iOLENHNO 

hong kay Gioria at hinawakan sa kamay.— 
/Tunay nga bang ako'y iyong pupuwingin, ako'y 
iyong bibikigin? 

— Ako'y bitiwan mo,— ang sagot ni Glona> 
saka ubos lakas na binahak ang kaniyang ka. 
may. Iro'y nabit>wan j)i Gerardo, 

Si Giofia*y lumingos lingos sa lahat ng dako. 
at anaki*y na|:jhahanap ng taong makadal6 
sa kaniya sa gayong kapangamban, at ng siya*y 
walang makitang ^sino marr, ay naupo sa bang- 
ko at tumangis. 

Siya*y pinaj;masdan ni Gerardo. 

— {Kay fanda mong tumangisl,— aniya. — Sa 
pagkai'po mong iyan, ngayong nakalugay ang 
buhok mong kinaiinggitan ng suvla, ngayong gu- 
muguhit sa manipis mong b.his ang mapangha- 
hnang bilog ng iyong pangangatawan, ay daig 
mo pa ang mga «ninfang> nagliliparan diio sa 
bundok ... jGloria! ]GloriaI > . , . 

At s ya y anyong yayakapin. 

Si Glona ay nialiksing turbindig. 

— Huwag kang lumapit. — aniya. 

— |Gloria, ng kaluluwa ko .... I,— ang habo' 
ni Gerardo. 



A.nG t^UHOK NiESTKR 15; 



— jSa pangalan ng Dios!, — ang .ujit ni Gloria, 
saka dumampot sa lupa ng isang baiong-buhay 
na kasinglak) ng santoi. 

— ^l^alaban ka bantj lotoo?, — ang tanong ni 
Gerardo. 

— Hanggang ako'y buhay, — ang sag6t ni 
Gloria. 

— Tingnan natin» — ani Gerardo, at anyong 
yayakapin si Giona« 

Siya'y dagling sinaksak nito» sa mukha, ng 
hawak na baiong buhay. Ang pisngi ni Ge 
rardo ay pumutok at tumalsik ang kaniyang du^o, 

— Nalimbag na sa mukha mo ang tatak i\g 
iyong kapaslangan, — ani Gloria, saka umurong 
ng mga apat 6 hmung hakbang; 

Hinaplos ni Gerardo ang kaniyang mukhi, at 
nningnan ang palad ng kamay na tigmak ng 
dugo, 

— j/\ko*y nasugaianl, — -aniya, 

-^Huwag kang mangahas,— ang tugdn ui 
Gloria, 

— iGaganti ako at . , . ! 

Dagling binunot ni Gerardo ang kaniyang 
rebolber sa pamaiwang, subaU^t siyay maliksing 

39 



15« .AUKiiUO iOLENilNO 

pinukol ng ubos lakas ni Gloria, ng hawak na 
batong buhay; napalarang tinaiiiaan si Gerardo 
*sa gitna ng noo, kaya:*t ito*y biglang nabulagia. 
Si Gloria*y dagling lumapit sa kaniya inagaw 
ang rebolber, tinapakan ng isang paa, sa dib- 
dib, saka anyong babarili^n. Daiapuwa*t Si Oe 
rardo ay nagkikisay, itinirik ang mga mata at 
hindi na huminga. 

— jPatay na!,— ani Gloria. — jPatay na ang 
ahas na kamandagan! 

inaUs ang kaniyang paa sa pagkatapak sa 
dibdib ni Gerardo, umurong at saka pinagmas 
dan. 

— Pinugutan ng ulo ni Judit si Holofernes sa 
kaniyang pagtulog, — aniya; — pinatty ng walang 
laban ni Garlota Gorday si Juan Pabio Marat 
na kilabot sa FraRcia sa kahiyang pagtulog . 
Subali't niyurak naman ni Gloria Lak<andula at 
Laksamana ang buhong na si Gerardo, ang taong 
hayop, ang salot na tbinuga ni Satanas, sa gitna 
ng gubat, sa harapan at sarilinan: rebolber laban 
sa'pusong matigas pa kay sa batong-bubay na 
dumurog sa kaniyang noo. 

Si Gloria a]^ tumalikod at anyong aalis: aka 



ANG BUHO K Ml ESTEK 139 

la niya'y patay nang lubos si Gerardo. Nguni't 
ito'y nagpatay-patayan iamang, at pagkakitang 
nakatalikod na si Gloria, ay maliksing tumindi^ 
at muling inagaw ang kaniyang rebplber sa ka- 
may ng binibim. 

— ijPapatayin kital!,— amya. 

— iijTampalasan!!!, — ang kagulat gulat na bu 
Jas ni Dimas na biglang dumatmg, sabay agaw 
ng reholber na hawak ni Gerardo, saka siya 
itinulak ng ubos lakas. 

— {Dimas!, — ang ungol ni Gerardo. 

— Oo, ako nga,— ang sagot ni Dimas. 

— liiSumpa ng langii!!!,— ang angil ni Ge- 
rardo. '^ ^ 

— Ako,-— ang dugtong ni DiHias, — ako'y isang 
abang tulisan, nguni't ikaw ay isang darakilang 
Ingeniero. Gayon pa man, ako'y hineii na- 
pakasamang gaya mo. Hindi ko akalaing ma^- 
karoon sa smukuban ng isang taong gaya mo 
na nakangiting gumagawa ng marami at kaki^ 
lakilabot na kapaslangan. 

— iDimasl ^Sa pangalan ig Dos! 

— Huwag mong bukhin sa iyong mga lab^ 
ang pangalan ng Dios. Ikaw ay walang D,gs, 



ido \UKELtO TOLEMTINO 

gaya rin ng wala kang baliid pigkatao. Waiang 
wala sa iyo kungdi bukod tangmg pagkahayop 
lannang» Ikaw ay isang baboy na kariinarima. 
rinn., isa kang ganid na walang katulad sa sang. 
Iibutan. 

— Ako ay p»naglaksilan mong walang lubay, 
— ang patuloy n\ Dimas, — al ako'y pmagsinu- 
ngaiingan mong parang ulol. Smabi mo sa 
akin na kayo*y nagkakasintahan ni Gloria, at 
kunuwari lamaog ay siya'y ating aagawin, ngu- 
i)i*t kiipahiniulutan niyang lahat, Sinabi mong 
kailangang dakpin natin si Ruben» sapagka^ 
magaw luya ang iyong kasintahang pangakong 
magmg^dsawa. SubaU^t ngayon ay nakita kong 
mahwanag ang lahat mong kapaslangan ... ^l 
itong kaawa-awang babayi, gayong kabaiti ga* 
yong karanga), ay nais mong lapastanganin .... 
i Ay sa aba mo, kapag siya*y siya*y sinalang mo 
kahit sa dulo lamang ng buhok! Ibig kitang ma* 
kitang nakabitin diyan sa mataas na kupang, lawit 
ang d)U, tastas tng lahat mpng mgalaman, at pi* 
nagkukiilumutan ng maraming uwak na nagsisiga* 
wan at nagaagawan tumuka sa iyong wardywar^y 



ANG UUHOK Nl ESTEk i6i 

II 11 1 II I - - ^ " ' 

iia lanian^^. 

Si Gloria'y alangang aiatuwa, alangang magu- 
lat at alangang rnatakot sa lahat niyang nakikita. 
KulaNj^ lariiany a)' di luniuhod sa lupa at ha^kau 
aii-t; in{ja paa ni Diaias. 

Siya*y liningo«i nito. 

— Haiina po kayo, aiing Gloria,-— aniya: — kayo 
po'y ihahaiid ko sa bayan. 

Minawakan niya si sa kaniay ang binibini, saka 
tinalikdan si Gerardo. Akala ni Dimas ay wala 
nanu sandatant^ natitira ang taong hayop. 

Mahksing binunot lii Gerardo an^ suudang jia 
kaniyang pamaiwang, mabiHs na hinabol sila 
Gloria, at ubos lakas na tinarakan sa likod si 
Dimas. 

— jj['laksii!!! — an^ si^aw nito. 
Humarap kay Gerardo. saka niyapus. 

— Aling Glpnar maKtaanan na po kayo, — 
ang ulit na sigaw ni D mas. 

— jiNasugatan siya sa llkod!, — ang buntong 
bminga i.i Giorsa. ,. 

— Ahng Glona, — ang ulit ni Dimas, saman- 
talang sila*y nagbubuno ni Gerardo.— Almg Glo- 
na, ^a pangaian ng Dios ay magtaanan na po 

40 



102 AUkKLIO iOLbNTlNO 

kayo ...... beigo ako mamatay .... ay lu- 

migtas na po niuna kayo sa kuko nito:iJ 

— jD.os na may kapanjjyanhan! — ang dala 
ngin ni Gloria. — iSiya po'y ili^tas mo! 

At inabilis na tumakbo, tungo.sa malapit na 
gubat. 

— Ma^hintay ka, — 'dn^ sigaw ni Gerardo kay 
Giena, samantalang nagpupumi^las ng pagpapa- 
kawala sa mga bisig ni Dimas. 

— Huw.4g, — ang tugon nito.— Pabayaan mo 
siyang lumigtas. D.io kitang dalawa. 

— Bitiwan mo ako,— ang angil ni Gerardo. 

— Oo, kung ako y patay na, — ang sagat ni 
Dimas. 

Piiil m Difi3as ang k^may na may sundAsg 
ni Gerardo, at pigil naman nito ar)g kamay na 
may rebolber ni D.mas. \ 

Dahil sa gayon, kailan n)a't kalabitin ni 
Dimas ang rebolber ay hindi tumatama sa 
kaniyang kalaban, hanggang sa naubos ang mga 
punglon» laman, 

— jAyon,— ani Gerardo,— at siya'y malayo na: 
baka pa siya makataanan ay . . . . 

— Pabayaan mo siyang makataanan,— ang sa 



ANG HUHOK Nl KSIEK 163 



i! i i i imm . ^ic.:'Knn»vi»:tmf i !m' j «»» 



gol ni Dimas, 

— Bitawan mo ako at siya'y aking hahabulin 
ang samo ni Gerardo — Tayo'y ipagsasakdal wiya 
sa hukuman. 

— Pabayaan mo siyan^ ma^sakdal kah»t saan, 
an^ tugon» ni Dimas. 

— Bitiwan mo ako. Ibig mo bang ikaw ay 
akmg utasin — ang banta ni Gerardo. 

— AkoS'utasin mo, nguni't pabayaan m& si* 
yang lumM^tas. 

— jSumf,>a ng langit!,— ani Gerardo, at ubos 
lakas na na^ papakawala. — jBitiwan mo ako! 
^^Hindi . mo ha ako bibuiwan? 

— Mmdi, samantalang ako y buhay. 

Ubos lakas na inihampas ni Gerardo si Dimas 
sa lupa.» 

Palibhasa'y may su^at si Dimas at mahma 
nang lubos, ay siya*y dinaig salakasni Gerardo»- 
siya'y iinuhuran sa sikmura, sakn ubt^s lakas 
na tinarakan sa dibdib. 

— j.Mamatay ka, asong ulol!, — aniya, saka tu^ 
mihdio at huiabol si Gloria. Subali't ito 'ay 
karigina pa nakapagsuot sa maiapit na ^ubat. 

iDuwag! — ang iDalakas na si^aw ni Dimas. 



i04 



AUKhUO lOLENllNO 



At siya'y tumindivi na sumusuray. 

— jUuwrig!,— a:ij^ 1 ilon^ mklakas na si^^aw. — 
|Bumalik ka at aku'y iyong utasin. 

Si Gerardo ay humahabol kay Gloria; ngun^*t 
si Dimas ay nagkakandarapang humahabol na^ 
man kay Gerardo. 

^'MagkakaHbot ka\'a sila? 



Wakas Ng Ikalawang Bahagi 




Pahayag 



■-■"€X*- 



Ang ikailong bahag): na siyawg katapu&an 
nitong nobelang -ANG BUHOK NI hSTER" 
ay kasalukuyang linilimbag, at lalabas sa kata- 
pusan ng buang Marso nitong taong 1915. 

Gaya rin ng roga unanji bahagi, ay naglalaman 
ng sampung maririkit na kabanat^, na ito ngang 
mga sumusunod. 

I — Singsing Na Katumbas Buhay. 

II — Ang Sugo INg Katarunga. 
Ay Pumulas Sa Liwayway. 

III— Ang Dalawang Bangkay Ng Isang Buhay 

IV~Haiol Bitay 

V — Sa Kuko Ng^ Kamatayan, 

VI—- Muling Nabuhay/ • 

Ml — Sa Harapan Ng Hukum^in. 

VlII — Arig Paglagpak Ni GerarUo ; 

IX — Ang Sigaw Ng Ka»alauan. 

X — Katapusan. 



-€X>^ 



MARING 

(L.-\KAS AT DANGal) 

Nobelang Tagalog na sinulat din ni 

AURELiO TOLEinTINO. 
Liilabas sa ika 20 ng Pebrero ng 1915 

-xx> — — 

Ang nobelang" MARING * ay siyang kaluluwa, 
siyang batayan ng kagitingan ng babaying pili- 
piha sa mga iban; babayi sa sanglibutan. Ba* 
wa't sakunang maligtasan ni Maring, sa pama- 
magitan ng kaniyang matibay na dangal at ma- 
tatag na lakas, ay naghahandog og isang ma- 
liwayway na paraiuman sa dilim ng panahong 
sasapitin. 

May pitong maririkit na kabanata: 

1— Napitas Ang Bulaklak. 

II— Simula JNg*Kahirapan. 

III— Pusong Matibay. 

IV — Inang Mahngap. 

V — Asawang Mairugin. 

VI — Tinugis Ng Lisyang Palad 

VII — GantingPala Ng Pagtitiii. 



3 

Sa takip ay may ganitong tagubilin: 

«Kung dapat mang kumain ang sik- 

emura, ay lalo pa namang dapat ku- 

«maing majj;kasalo ang pus6 at ang 

<utak. Ang nobelang **MARING** ay 

«napakasarap na pagkain ngdamdamin 

eat ng pagiisip* 

Ang kumatha ay may patungkol na ganiid: 

Sa inyo, mga kapatid kong bulaklak ng Vi\\- 

pmas, sinag ng buhay, sibol ng lamb^g at pag- 

ibig, hiwaga ng saganang bait at banal na pag* 

titiis, mga ba^baying dangal ng kalinisan sa 

sangkatauhan, sa lyo ko ipinatutungkol Udng 

walang kabuluhang aklat. Maliit na lubhi, palib- 

hasa*y talagang maliit yaring pag-iistp* Gaydn 

pa man, kung inyong nanamnamin ang pmag- 

daanang buhay ni MARING si MARING na 

diwa nitong kasaysayan, ay inaasahan kong 

kayo'y may kaunnng kabunhan pakikinaba- 

ngan. Sa munting akiat na haiidog ko, ay m 

yong makikitang maliwanag, na ang ?isang ba. 

baying marangai ai may malakas na kaiooban» 

ay kahalintulad ng araw: sa kabila ng mga ma* 

kakapal na dilim at maraming b&gy^ ng ligaliq| 



4- 

i •leii- rriwWiir-i-iiTirriiNiiaaMMBsaaaaMBB 



at kahirapan; ay sumisikat na inalunint^nin^, ii- 
gid ng puri, ligid og biyaya, ligid ng lualha- 
ting di mahuhlip. 

Upang mapag-wari ang dakilang karikitan ng 
nobelang 'MARIWG'* ay sukat nang akalain 
lamang na ang LIMaNG LIBONG aklat na 
niyan sa unang pagkalimbag ay naipagbiling 
lahat, sa loob lamang ng dalawang linggo. Ang 
katoiohanaiig iio ay nalaianian ng madla dini 
sa Maynila 

— — «X> 

Mga nobelan^ ^^igalog na sinulat ni 

AUKELIO TOLENTINO. 
KASULAIANG GlNTO 40 sentavos 

KAHAPUN NGAYuN AT HUKAS 30 id. 
IVIARING:..__ _„.„ 30 id 

Ai\G BUHOK NI ESTER ^ 

May tailong bahagi .p.i-20 id 

Bawa't isang bahagi , 40 id 

Pakyawan: may malaking bawas. 
Ang mga may nais magkaroon ng mga na- 
sabmg aklat. ay maaarmg sumulat kay 
AURELIO TOLENTINO 
709 Azcarraga Tondo Manila 
Kaiakip sa loob ng sobre ang halagang kai- 
langan, maging piiak, o maging 'giro postal**^ man 
ai maaasahang taianggapin nila sa pagbabahk 
ng Gorreo. 

■4 



